Mawnrn 12, 1859, CHARLES 


O'R BALA. 8o 


goeden ymn pan lysienwyr yn perthyn i ddos- 
barth y gwellt, am ei bod, fel-gwellt, yn tyfu 
yn ddigangenau, ac yn wag yn ei chanol. Yn 
China y cafwyd hyd iddi gyntaf. Trosglwydd- 
wyd hi i'r America yn fuan wedi darganfyddiad 
y cyfandir hwnw. Mae y tir a'r hinsawdd yno 
mor ffafrioli'w chynnydd nes erbyn heddyw 
America a'i hynysoedd sydd yn cynnyrchu y 
rhan fwyaf o siwgr. 

Plenir y coed oddeutu dwy droedfedd o bell- 
der oddiwrth eu gilydd. Pan gyrhaedda y 
planigyn aeddfedrwydd, bydd rhwng chwech ac 
ugain troedfedd o daldra. Ar ei ben bydd 
ychydig ddail yn ymlapio am eu gilydd. Yn 
mis Mawrth, pan fydd y sudd yn rhedeg allan, 
torir y pren, neu y came, ì lawr yn ymyl y 
ddaear. Gadewir y gwreiddyn yn y ddaear, a 
chynnyrcha hwnw bren newydd erbyn y 
flwyddyn ddyfodol. Parheir i wneyd hyn am 
o bymtheg i ugain mlynedd, ond ni chynnyrcha 
gymaint o siwgr pan fyddo wedi heneiddio. 
Wedi eiail dori i fod yn ddarnau o faint cyf- 
leus, rhwymir hwynt yn sypynau i'w tros- 
glwyddo i'r felin sydd yn perthyn i bob 
planigfa. Yn y felin yma, yr hon a_weithir 
gan wynt neu ddwfr, fel y byddo yn gyfleus, 
gwesgir y coed rhwng olwynion haiarn nes 
bydd y sudd yn llifo allan. Trosglwyddir ef 
yn ddioed i ferwedyddon mawr, lle y berwir ef 
yn gyflym am yspaid o amser. Rhoddir calch 
gydag ef yn y fan yma er gwrthweithio surni, 
ac i'w lanhau. Codir y sudd tra yn boeth i 
badellau bâs, lle, wrth oeri, y mae yn ymffurfio 
yn fîn ronynau fel yr ydym ni yn ei gael. Yna 
rhoddir ef mewn casciau a thyllau bychain yn 
eu gwaelod, a bydd yn barod i'r farchnad. Drwy 
y tyllau hyn rhed allan wlybwr fydd wedi aros 
gyda'r siwgr. Hwn ydyw triagl masnach. 

Yn y sefyllfa yma y dygir ef i Loegr, a hwn 
ydyw y siwgr coch a werthir yn ein siopau. 
Ond tuagat ei buro yn fwy wi wynu â (rwy 
lawer o driniaethau yn mhellach. Berwir ef 
drachefn, cymysgir amryw bethau gydag ef er 
newid eì liw, a rhoddir ef mewn llestri fel y 
galler tywallt dwfi: drwyddo yn raddol er cario 
ymaith bob anmhurdeb. 

I wneyd torthau o siwgr gwyn rhoddir siwgr 
berwedig mewn llestri pig-fain, a chrasir ef 
mewn pobtai gyda gwres cymedrol. Lerpwl a 
Bristol ydyw y trefydd mwyaf nodedig am eu 
refineries siwgr. 

Y mae amser cynauaf y siwgr yn adeg bry&ur 
iawn. Rhaid gwneyd y gwaith yn fuan, onide 
ni fydd y cynnyrch gystal. Mewn gwledydd 
lle mae y llafurwyr yn rhyddion maent yn 
gweithio o un awr ar bymtheg i ddeunaw awr y 
dydd yr amser yma, ac, yn Cuba a'r Unol 
Daleithau, lle y ffyna caethwasiaeth, digon prin 
y ca y caethion druain fyned i orphwys. Ys- 


tyria y caethfeddiannydd. hi yn fwy manteisiol | 


iddo ef gael y gwaith i ben yn fuan, serch i'r 


llafur yru dau neu dri o'i gaethion i'r bedd. Yn 
wir mae y llafur gyda'r goeden yma bob amser 
yn fawr ac yn dra afiachus. Mae llawer mwy 
o gaethion yn marw ar y planigfeydd siwgr nag 
ar y rhai lle y tyfìr cynnyrchion ereill. Credir 
fod deng mil ar hugwin o gaethion yn cael eu 

lanio yn ynys Cuba yn unig yn flyneddol, er 
fod llywodraeth Hispaen wedi ymrwymo dileu 
y gaethfasnach.  Gofidus ydyw meddwl mai 
cynnyrchiad ein cysuron ni ydyw achlysur 
llawer o'r trueni yma. 

Ymae o wyth i naw can miliwn o bwysau o 
siwgr yn dyfod ìi mewn i'r deyrnas yma yn 
flyneddol, a chynnyrcha y doll sydd arno bum 
miliwn a haner.o bunnau i'r Llywodraeth. 
Rhydd hyn ar gyfartaledd agos i ddeg pwys ar 
hugain o siwgr yn flyneddol i bob un o'r trig- 
olion. 

Fel y dywedasom yn nechreu ein hysgrif, 
mae rhyw faint o siwgr mewn llawer math o 
goed. Yn amser Napoleon, tra_yr oedd y 
rhyfel ofnadwy wedi para yn hir, Ffrainc wedi 
colli ei rhyfel-longau, a Phrydain yn “ feistrês y 
moroedd,” bu raid i'r Ffrancod droi i wneyd 
siwgr o beet-root, yr hwn oedd yn tyfu yn eu 
gwlad eu hunain. Ond nid oedd hwn gystal 
na chan rhated a siwgr tramor; ac mor fuan ag 
yr agorwyd eu porthladdoedd darfu am y siwgr 
beet-root. Mae trigolion yr Unol. Daleithau 
hefyd yn cael siwgr o rywogaeth o winiolen 
(sugar-maple). Mae y coed yma yn lluosog 
lawn yu y coedwigoedd yno. Torir tyllau 
bychain yn agosi fôn y goeden, trwy y rhai y 
rheda y sudd allan. Ca hwn yr un triniaethau 
a sudd y goeden siwgr. W.E. 


MD 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 

[Cwyna llawer nad ydyw y wasg yn gwneyd ei 
rhan yn ddyladwy gyda'r achos Dirwestol yn y 
dyddiau hyn,—nad ydyw yn dyweyd dim 
| braidd drosto, er fod meddwdod yn dyfod yn 
|fwy cyffredinol, a'i effeithiau gwenwynig yn 
llesteirio ein cynnydd mewn masnach, gwlad- 
yddiaeth, addysg, a chrefydd. Y mae rhai 
cymdeithasau galluog a llafurus dros ben yn 
Lloegr ac Ysgotland yn ymosod o. ddifrif yn 
| erbyn y fasnach feddwol—o'r cyfryw y mae y 
“ London Temperance League,” a'r “Scottish 
| Temperance League” i'w nodi, yn dra blaen- 
llaw. Y mae y naill a'r llall o'r cymdeithasau 
| hyn wedi cyhoeddi lluaws o bamphletau a 
thraethodau gwasanaethgar i'r achos, a dywedir 
eu bod yn dra llwyddiannus i wneyd daioni an- 
| nhraethol yn mysg y werin. Bwriadwn wneyd 
defnydd o un o'r traethodau a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan y “ 8. T. League,” yr hwn sydd 
ar ffurf chwedl, trwy ei gyhoeddi 'yn bennodau 

bychain, fel y caniatâ eìn EN gr obeithio y 
| bydd iddynt wneyd lles hefyd yn Nghymru.] : 


90 CHARLES O'R BALA. MAwnrn 12, 1859, 
Y NOSWAITH GYNTAF. rwydd yn nofio, ac estynai i mi ei law, a gofyn- 
Oddeutu deng mlynedd yn ol, yr oedd fy | ai yn foesgar “ Sut yr ydych chwi, syr?” 


masnach yn galw am i mi fyned i Cedarville. 
Yr oedd yn hwyr brydnawn pan gyrhaeddodd y 
cerbyd y “Black Lion,” tafarn newydd ei 
hagor, mewn tŷ newydd aadeiladwyd i'r pwrpas 
o dderbyn a diwallu dyn ac anifail. Wedi 
disgyn ac ymysgwyd o'r llwch oedd hyd fy 
nillad, ac yn teimlo fy hun yn lled luddedig ar 
ol fy nhaith, yr oedd gwyneb llawen croesawgar 
Simon Slade, y tafarnwr, yn olygfa ddymunol i 
mi,—yr oedd yn gymwynasau i gyd, a gwasgai 
fy llaw fel hen gyfaill cywirgalon. 


" Wedi fy arwain i ystafell lân, brydferth, wedi | 


ei dodrefnu yn y modd gore, yr oeddwn yn 
teimlo yn faleh fy mod wedi taro ar le mor 
hapus ìi orphwyso a bwrw fy lludded. 

“Wel yn siwr y mae hon wedi eì gosod 
allan yn dda,” meddwn, gan edrych o amgy'ch 

r ystafell,—y nenfwd cyn wyned a'r eira, a'r 
lawrleni yn ysblenydd.” “ Welais i ddim llei 
fyny â hwn eto. Er's pa bryd. yr ydych wedi 
agor?” 

“'D oes ond ychydig fisoedd,” atebai'r taf- 
arnwr. Ond nid ydym eto wedi cael pobpeth 
i drefn dda. Y mae yn gofyn amser, fel y 
gwyddoch, i gael pobpeth i'w ffurf briodol. A 
ydych chwi wedi ciniawa, syr ?” 

“Naddo. Yr oedd pobpeth yn edrych mor 
fudr yn y dafarn yr oedd y cerbyd yn stopio bryd 
ciniaw, fel nad oedd genyf fi chwaeth i fwyta 
yno. Pa bryd y bydd eich swper yn barod ?” 

“ Yn mhen yr awr,” oedd yr ateb. 

“Gwnaiff hyny'r tro. Parotowch i mi 
ychydig o beef” steals, ac anghofiaf fy ngholled 
o giniaw yn fuan.” 

“ Chwi a'i cewch, wedi ei goginio yn fit i 
frenin hefyd,” ebai'r tafarnwr. “ Yr wyf yn galw 
fy ngwraig y gogyddes oreu yn Cedarville.” 

T:a yr oedd yn siarad daeth geneth hardd- 
deg, oddeutu un-ar-bymtheg oed, i mewn. 
Wedi cael eì neges aeth ymaith yn ddiaros. 

“ Fy merch yw hi, syr,” meddai'r tafarnwr, 
mor fuan ag y gwelodd ei chefn yn myned 
trwy'r drws. Yr oedd rhywbeth yn llais ac 
edrychiad y tad pan y dywedodd “ fy merch,” 
yn peri i mi gredu fod ganddo feddwl mawr o 
honi, a'i bod yn agos iawn at ei galon. 

“ Yr ydych yn ddyn hapus fod genych y fath 
angyles yn blentyn i chwi,” meddwn inau. 

““ Ydwyf, yr ydwyf yn ddyn hapus,” atebai'r 
tafarnwr, gŵn wenu'n siriol. Ychydig o ôl 
gofalon a gofidiau'r byd oedd arno ef,—yr oedd 
ei wyneb yn deg ac yn llawn. Ychwanegai 
““yr wyf íi yn wastad yn hapus. Byddaf fi yn 
cymeryd y byd fel y daw, ac yn eì gymeryd yn 
esmwyth. Fy mab, / meddai am fachgenyn 
deuddeg oed a ddaeth i'r ystafell.“ Siaradwch 


â'r gwr boneddig.” 
Cododd y bachgen bâr o lygaid gleision 
mawrion tuagataf, yn y rhai yr oedd diniweid- 


Yr 
oedd golwg cyflym a chwareugar y bachgen yn 
tynu fy sylw yn fawr. 

“ Beth yw eich enw ?'' gofynais. 

““ Frank, syr.” 

“ Frank ydyw ei enw,” meddai ei dad; 
“* galwasom ef felly yn el cnw ei ewythr. Frank 
a Flora—ie, dyna enwau ein plant ni, syr.” 

“ Frank, mae yna rywun wrth y bar. Gall- 
wch chwi dendio arno cystal a minau.” 

Cyflymodd y bachgen o'r ystafell mewn ufudd- 
dod parod. 

““ Bachgen sharp yw 'nyna syr—sharp iawn. 
Y maecystal yn y bar ag un dyn. Cymysgn 
toddy neu punch cystal a minau 

“Ond onid oes lle i chwi ofni wrth roi un 
mor ieuanc yn y fath le temtiedig ?” 

“ Lle temtiedig !” — Disgynodd aeliau Simon 
Slade wrth fy nghlywed “ Nac ydwyf fi ddim 
yn ofni y fath beth,” meddai, gyda phwyslais 
neillduol. “ Yr wyf yn cyfrif fy arian mor 
ddiogel dan ei ofal ef a nebun. Y mae y bach- 
gen yn dyfod o rieni gonest. Ddarfu Simon 
Slade dwyllo neb o ffyrling erioed.” 

“O!” meddwn inau yn brysur, “yr ydych 
wedi fy ngham ddeall i yn hollol _ Nid oedd- 
wn yn cyfeirio at yr arian, ond at y ddiod.” 

Adfeddianodd wyneb y tefarnwr ei wenau 
llongar eilwaith. 

“'Does dim i'w ofni oddiwrth hyny, gallaf 
eich sicrhau. Does gan Frank ddim chwaeth 
at wirod ; ni welodd neb mhono yn eu harch- 
waethu er pan ydym yma. Does dim i'w ofni 
oddiwrth byny, syr, dim.” 

Yr oeddwn yn gweled na buasai sylwadau 
pellach yn y ffordd hon yn boddio dim ar y 
tafarnwr, felly tewais.. Daeth galwad ar Simon 
Slade i fyned at ryw deithiwr oedd yn dyfod i 
mewn. Yr oedd fy ystafell yn ymyl y bar, ac 
yr oeddwn yn gallu gweled, trwy y ddor agored, 
y dyn ag yr oedd y bachgen yn ei dendïo. 
Bachgen ieuanc trwsiadus ydoedd,—oddeutu 
un-ar-bymtheg oed—-o edrychiad talentog a 
hawddgar. Codai ei wydriaid at eì enau yn 
awchus, ac yfai ef ar un dracht gydag aidd a 
chyflymder. 

«“ just y peth,” meddai, gan daflu chwech- 
cheiniog i'r gwirod-werthydd ieuanc. “ Yr 
ydych yn un campus am brandy-toddy. Yfais 
i moi well yn fy mywyd.” 

Dangosai wyneb siriol Frank fod y ganmol- 
iaeth yn felus ganddo. Ond yr oedd yr olygfa 
i mi yn un dra_phoenus—oblegid gwelwn fod y 
bachgen ieuane mewn lle peryglus. 

“ Pwy yw y gwr ieuanc yna sydd yn y bar?” 
gofynais i'r tafarnwr mor funn ag y dychwel- 
oedd 

O! mab ydyw i'r Barnwr Hammond, yr 
hwn sydd yn byw yn y palasdy oeddych yn 
basio ar eich dyfodiad i mewn i'r dref... Willy 


Mawnrn 12, 1659. CHARLES 


O'R BALA. 9v 


Hammond, fel yr ydym oll yn arfer eì alw, 

dyw y gwr ieuanc hawddgaraf nm y wlad, 
Xid oes dim yn uchel a_ balch o'i ddeutu—dim 
—e fod ei dad yn farnwr, ac yn meddu cyf- 
oeth mawr. Y mae pawb—tlawd a chyfoethog 
—yn hoffi Willy Hammond. 

““ Mr. Slade,” bloeddiai rhywun o front y tŷ; 
felly gadawodd y tafarnwr fi i fyned i wylio 
rhyw newydd-ddyfodiad. Aethym inau i'r bar- 
room er mwyn cael golwg fanylach ar Willy 
Hammond, yn yr hwn yr oeddwn eisoes yn 
teimlo cryn ddyddordeb. Aeth yn, ymgom 
ddorus rhwng Hammond a rhyw ffarmwr. Cyn 
hir deallais yn well paham y canmolai y tafarn- 
wr gymaint ar Hammond ieuanc. 

“ Gymerwch chwi wydriaid o brandy-toddy, 
Mr. H.. ?” gofynai Willy. “ Wel, gad- 
ewch i mi ei gael,” atebai y flarmwr. 

“Yn awr, Frank, 'machgen i, gadewch i ni 
gael eich gorei gyd.” 

“Dau wydriad o brandy-toddy ddywedasoch 
chwi, syr?” gofynai Frank yn bur hen ffasiwn. 

““Iê siwr, dyna'r hyn elwais am dano, bydded 
iddynt fod yn rhagori ar nectar Iau.” 

Wedi ei foddio gan ffraethineb a rhyddfirydedd 
Hammond, prysurai Frank ì gymysgu y toddy. 

Dyna'r glasieidiau ar y counter.“ Yn awr,” 
meddai Willy, “oz na chyfrifwch chwi hwn yn 
gampus, rhaid imi ddyweyd nad ydych chwi 
yn farnydd” —ac estynai un ohonynt i'r 
ffarmwr. _ Canmolai'r ffarmwr y toddy yn fawr. 
Yfodd Willy, fel y nodais o'r blaen, yn awchus 
iawn, fel un mewn syched mawr. 

Gwaghaodd y bar-room yn fuan wedi hyn, 
aethym inau gyda tafarnwr oddeutu'r buarthau 
a'r 'stablau, gan wrando arno yn canmol pob 


peth. 

“Pa beth bynag fyddaf fi yn eì wneyd, | 
byddaf yn hoffi ei wneyd yn iawn,” meddai, 
“ Ddygwyd mo honof fi i fyny yn dafarnwr, 
deallwch; ond yr wyf yn un all droi ei law at 
beth fynoch chwi braidd.” 

““ Beth oedd eich busnes?” gofynais. “ Mel- 
inydd oeddwn, syr,” atebaì, “ a gwell melinydd 
na mi, er mai fi sydd yn dweyd, nis gallasech ei 
gael yn swydd Bolton. Dilynais yr alwedig- 
aeth o felinydd trwy yr ugain mlynedd di- 
weddaf, a chesglais dipyn o arian. Ond blinais 
ar weithio yn galed, a meddyliais am gael byd 
mwy esmwyth; ac felly gwerthais y felin, ac 
adeiledais y tŷ hwn gyda'r arian. Yr 
oeddwn yn.wastad yn meddwl y buaswn yn 
hoffi tafarn... Bywyd esmwyth ydyw; ac os 
gofelir am y busnes, yr ydych yn siwr o wneyd 
ariin cg ef.” 

““ Yr oeddwch hyd y diwedd yn para ì wneyd 
yu dda gyda'r felin ? ” 

“'O! oeddwn; pa beth bynag a wnaf yr wyf 
yn eì wneydyn iawn, atebai. “Y flwyddyn 
ddiweddaf, rhoddais heibio, wedi talu pob 
costau, 500p. Nid drwg iawn oedd hyny oddi- 


wrth felin mewn gwlad fel hon. Os -«daw./y. 
melinydd presennol 


drwodd yn ddi-ddyled, fe 
ddaw yn dda.” 


“ Pa fodd hyny ?.” i 

“O! dyw eddim yn felinydd. Rhoddŵch 
iddo,y gwenith gore sy'n tyfu, y mae yn ei ddy« 
fetha yn llwyr.” 

“ Dylasai elw o 500p. mewn masnach mor 
ddefnyddiol eich boddloni,” meddwn inau. 

“Dyna lle'r ydych chwi a minau yn gwalan- 
iaethu,” atebai'r tafarnwr.  “ Y' mae dyn yn 
dymuno gwneyd cymaint fyth ag a fedr o arian, 
a hyny ar cyn lleied fyth fydd bosibl o lafur. 
Yr wyf yn dysgwyl gwneyd 1,000p. yn flyn- 
eddol, ar ol talu pob costau, gyda'r dafarn. Y 
mae yn naturiol ì ddyn gyda gwraig a phlant 
wneyd ei oreu ar eu rhan. 

“Gwir iawn; ond a fydd hyny cystal i chwi 
a phe buasech yn aros yn y felin ? ” 

“Mil o bunnau yn erbyn pum cant! Lle 
mae eich ffigyrau chwi, ddyn ? ” 

““ Wel, ie, ond y mae rhywbeth heblaw arian 
i'w mgmeryd i ystyriaeth,” meddwn inau. 

“ Beth ?”' gofynai Slade. 

“ Ystyriwch y gwahaniaeth parch a dylanwad 
sydd i'r ddwy alwedigaeth mewn cymdeithas.” 

““ Wel, ewch yn mlaen." 

“A fydd eich plant mor ddiogel rhag tem- 
tasiynau yma, ag y buasent yn eu hen gartref?” 

“ Yr un fath yn union,” oedd yr ateb; “ pa- 
ham lai?” 

Yr oeddwn yn meddwl cyfeirio at ymddyg- 
iadau Frank yn y bar, ond wrth gofio fy mod 
braidd wedi digio Sladegyda hyny o'r blaen, 
a'i weled yn lled gynhyrfus yn awr, meddyliais 
na byddai hyny yn ateb un dyben. 

“Y mae tafarnwr,” meddai Slade, “mor an- 
rhydeddus bob tipyn a melinydd; yn wir, mae 
y bobl fyddai yn arfer fy ngalw yn “ Bimon' a'r 
“ Siaced wen," yn fy ngalw ì yn awr “Mr. Slade,” 
ae yn ymddwyn tuagataf yn fwy anrhydeddus 
nag erioed, “ 

“Tr cyfnewidiadau yn eich bywyd y mae i 
chwi gyfrif hyny,” meddwn inau. “ Y mae dyn- 
ion yn bur chwanog i dalu gwarogaeth ì'r ar- 
ianog — Wedi i chwithau adeiladu y tŷ yma, a'i 
osod i fyny mor wych, y daeth y bobl, o bosibl,. 
i ddeall eich bod mor gyfoethog.” 

“Nid dyna'r cwbl,” meddai'r tafarnwr. “Yr 
achos yw, fy mod yn cadw tŷ da,ac y bydd. 
hyny yn sicr o fod yn fanteisiol i lwyddiant 

edarville, trwy hyny y mae ein boneddigion 
penaf yn edrych arnaf yn wahanol i'r hyn 
oeddynt.” 

“ Mantais i lwyddiant Cedarville! yn mha 
fodd?” Nid oeddwn yn deall pa beth a. fedd- 
yliai. Uu 
" & Y mae tafarn dda yn wastad yn tynu llawer 
o bobl i'r lle y bydd; pryd y mae tafarnau isel, 
budron, a didrefn, fel y rhai oedd genym ni yma 
gynt, yn eu cadw draw. Gallwch yn nm 


92 


ddyweyd cyflwr tref wrth yr olwg fydd ar ei 
thafarnau. Os byddant yn cael eu cadw yn dda, 
ac yn gwneyd llawer o fusnes, gellwch bender- 
fynu fod y dref yn llwyddo.. Er pan adeiledais 
y Black Lion y mae eiddo yn Cedarville wedi 
eodi eu gwerth ugain punt y cant. Adeiladwyd 
yma bump o dai newyddion ar ol. hyny.” 

Rhaid i chwi briodoli hyny i rywbeth heblaw 
i agoriad tafarn newydd.” 

“Nid wyf fi yn ybod am un achos arall. 
Dywedai y Barnwr Fl ennond. wrthyf y dydd 
o'r blaen fod Cedaryille o dan ddyled mawr i 
mi am fy ngwaith yn agor y tŷ hwn.” 

Ataliwyd ein hymddyddan ar hyn trwy ini 
gael ein galw i swper. Pan yn myned i mewn 
i'r ystafell gwelais Mrs. Sladeam y waith gyntaf. 
Dyneshardd olygus—eisteddaisirioldeb a thawel- 
wch ar ei gwedd; yr oedd arwyddion o synwyr 
da_a thymherau rhadlon yn prydferthu ei hed- 
rychiad yn fawr. 

Wedi gwneyd cyfiawnder â'r arlwy ddan- 
teithus oedd o fy mlaen, acthym i un o'r gor- 
uwch-ystafelloedd i ddarllen y newyddiaduron 
ac i ymddadluddedu ychydig. 

—_êr— 
YR ADFYWIAD CREFYDDOL YN SIR 
ABERTEIFI. 
MYyNEp rhagddo gyda nerth a dylanwad mawr 
y mae y “ diwygiad” yn y sir hon; y mae yn 
eglur i bob llygad fod Duw yn ymweled â'i 
bobl ae yn bendithio ei etifeddiaeth. “ Yr 
Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am 
hyny yr ydym yn llawen.” Nid oes neb byw 
yn cofìo y fath olygfeydd ar gynnulliadau, a'r 
fath ddylanwad ar galonau y gwrandawyr. Y 
mae gwyrthiau yn cael eu cyflawni yn nhroed- 
igaeth llawer, ac y mae cyfnewidiadau mawrion 
yn mywyd ac ymddyddanion pawb. Rhy 
dueddol oeddid i feddwl a siarad am bethau y 
bywyd hwn ar y Sabbothau, ond erbyn heddyw, 
nid yn unig cedwir y Sabboth at bethau y Sab- 
both, ond pethau y Sabboth yw y pethau a 
ryfeddir ac a siaredir am danynt drwy yr wyth- 
nos. Unwaith.eto y mae sain cŵn a moliant yn 
dyspedain muriau hen gwpel Llangeitho—yn y 


llwybrau gynt, yr hen fangrêoedd cysegredig, | 


lle bu tyrfaoedd Rowlands yn crynu ac yn 
llewygu, fe glywir ocheneidiau ac wylofain 
chwerw. y genedlaeth hon. Galar am bechod, a 
ledd am iachawdwriaeth, ydynt y seiniau 
cymysg oddeutu beddrod Richards, Tregaron. 
Nis gallwn roddi cyfrif heddyw am y 
chwanegiadau at yr eglwysi yn y gwahanol 
ranau o'r sir—y mae cryn amser er pan glyw- 
som o rai rhanau; ond hyderwn y bydd genym 
erbyn ein rhifyn nesaf grynodeb o'r hanes drwy 
y sir, a pha faint sydd wedi eu chwanegu at yr 
eglwysi, &c., &c. Bydd yn dda genym dderbyn 
pôb hysbysrwydd am hyn oddiwrth ein goheb- 
wyr erbyn dydd Sadwrn; wythnos i ddiwrnod y 
cyhoeddiad. * 


CHARLES O'R BALA. 


MaAwn1tH 12, 1850. 


Y WASG. $ 
“Band of Hope;” gyda Chyfar- 

wyddiadau i'm fjurfio. an y Parch. 

Thomas Levi. Abertawe: D. Griffiths, 
Y MaE yn llawenydd mawr genym weled 
llyfryn mor fuddiol a phwrpasol wedi ei gy- 
hoeddi at wasanaeth y “Band of Hope”— 
cymdeithas sydd yn y dyddiau hyn. yn lluosog 
ac yn addawol iawn i wasanaeth a llesiant plant 
ieuainc Cymru. 'Y|mae yn hyfrydwch calon 
genym ei gymhell i ymarferiad ynyr holl gym- 
eithasau hyn. Dywedir fod gan farddoniaeth 
ran helaeth iawn yn ffurfiad nodweddion a 
moesau cenedl; dyma'r caneuon, ynfê,i naws- 
eiddio a delweddu enaid a chalon yr oes sy'n 
codi. Y fath fendith i'n gwlad fyddai ì foesol- 
deb a chrefyddoldeb y penillion yma i fod yn 
egwyddorion cryfion a bywiog yn nghymer- 
iadau ein plant! Yr ydym yn erfyn ar ran 
rhinwedd, dirwest, a_ chrefydd, ar ì rieni ac 
athrawon brynu a dysgu y “ CANIEDYDD” i'r 
ieuenctyd. ; 


Caniedydd y 
a 


ed — 
Y DYLANWAD. 

Pan y myn y daw, Ê 

Fel 2n enfyna'r gwlaw, hU 

Tel odlau yr &os ger y gwyrddaf Tyn draŵ 

Nid mwy annibynol y seraph y sŷt 

Yn disgyn ar donau diweddaf y dyddl,..__ 

Paan fyddo'r gorllewin, rhwng huan'â. TÊ 

Fel i dragwyddolfyd yn ffurfio y NC A 

Pan y myn y daw ! 

Fel y sêr dros adfail y cwmwl draw 

Yn Ìlwyr annibynol ar amser islaw : 

Pan y myn, heb orfodaeth na dyled i'r byd, 

Pan y myn, fel pethau y Nefoedd ì gyd? 

Nid felly y môr i z 

St iddo'i reolau, ei ddeddfau, a'i ddôr : 

Mae ei lanw a'i drai yn curo o hyd ŷ 

Fel dringlyn mawr amser, yn nghlyw yt holl fyd : 

O ganrif i ganrif mynegir adegau, i 

Ac eiliad fanylaf ei hoìl ymweliadau. 

Nid felly yr haul 

Sy i amser yn sail, 

A'r oriau a'r eiliadau i'w gysgod yn gail. í 

Mae yr Alp sydd yn rhew tragywyddol o.hyd , 

Ac yn wŷn o fraw fyth gan ei bellder o'r byd, : 

Yn gwybod y funud y cyfyd o fôr d 

Tywyllwch y dwyrain, fel wyneb yr Ior ; 

A'r adar a wyddant, gan ddeffro'r un eiliad; 

I chwyddo pêr udgorn y byd-adgyfodiad. 

Dylanwad yr Awen, ï 

Y pruddaidd a'r llawen, d 

Mae yn hŷn yn ei darddiad na'r sêr borau fu 

Yn canu uwch bydoedd dwyreod 0i ri; $ 

Mae'n ddyfnach o Dduw na'r moroedd didraul 

O ddyfroedd; mae'n gwawrio lle machlud yr haul! 


Fel yr enfys y daw, u 
Fel arwydd cyfammod tragwyddol wnaed draw. - 
Rhwng Meddwl a Duwdod, pan araf ddychwelai, 
Môr mawr tragywyddoldeb hyd nes ymddangosai, . 
Mynyddoedd pell amser, ac Arch y meddyliau, 
Tragwyddol yn disgyn yn iach ar eu benu â 
WYN. 


ín 


104 


CHARLES O'R BALA. 


Mawnrun 26, 1859. 


yn yr iaith briodol, yn nghyda'r cynnwysiad, a 
beirniadaeth yr esbonwyr a 
Gellir dyweyd am y rhai hyn iddynt “ redeg 
n dda”—iddynt wneuthur defnydd mawr o'u 
amser ì “chwilio yr ysgrythyrau.” Byddi 
ddiwydrwydd y rhai hyn gondemnio miloedd o 
greyddwyra deiliaid yr Ysgol Sabbothol yr oes 
on yn y farn fawr. Gan fod cymaint cwmwl 
o dystion yn sylwi arnom yn rhedeg yr yrfa 
ysbrydol, “ chwiliwn beunydd yr ysgrythyrau” 
—ein bywyd fyddo yn cydweddu â'r gwirionedd, 
fel y byddo i'w gynnwysiad fod yn ddefnydd 
cysur ì ni wrth fyw, ac fel creigiau tragywyddol 
o dan ein henaid pan y byddom yn marw. 


JENKINS. 
<—— 

DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 


Y NOSWAITH GYNTAF. 

Ni bum yn hir yn fy ystafell gyda'r newydd- 
iaduron cyn clywed swn a therfysg mawr yn y 
bar-room, ac aethum yno i weled beth oedd yn 
myned yn mlaen. Y person cyntaf a_ welais 
yno ydoedd Willy Hammond; siaradai gyda 
dyn arall, yr hwn oedd yn henach o flynydd- 
oedd nag efe. Yr oedd gwahaniaeth mawr yn 
edrychiad y naill a'r llall—nid ymddangosai i 
mi fod yno un gronyn o gydweddiad rhyng- 
ddynt. Tra yr oedd haelfrydedd, rhadlon- 
rwydd, a sirioldeb ar wedd Hammond, ggor- 
seddai llechwriaeth a hunanoldeb ar wyneb yr 
hwn a siaradai âg ef. Nis gallai dau mor wa- 
hanol byth wneyd cyfeillion â'u gilydd yn 
unman ond mewn tafarn. Deallais mai enw y 
dyn hwn ydoedd Harvey Green, a'i fod yn 
arfer ymweled yn achlysurol â Cedarville. 

Yn atebiad i gwestiynaua ofynais i Simon Slade 
yn nghylch y dyn hwn, dywedodd, “ Y mae un 
peth ynddo sydd yn bur ddymunol genyf fi—y 
mae ganddo ddigon o arian, ac y mae yn bur 
ffri i'w gwario. Arfera ddyfod yma, unwaith 
neu ddwy yn y flwyddyn, er's blynyddoedd : 
ond ni byddai yn aros fawr yma, oblegid fod y 
dafarn lle yr arferai roi ìi fyny mor aflêrac an- 
nghyfforddus.. Ond yn awr y mae wedi cy- 
meryd un o'n hystafelloedd gore, am yr hon y 
mae wedi setlo i dalu swm mawr yn flyneddol, 
Nid ydyw yn gwario dim llai na 100p. yn ein 
pentref bob tro y mae yn dyfod yma yna i 
chwi un esiampl i ddangos gwerth tafarn dda. 

““ Beth ydyw ei fusnes?” gofynais,“ A oes 
ganddo ran mewn ryw weithiau y ffordd hon ?” 

Cododd y tafarnwr eì ysgwyddau ac ysgyd- 
wodd ei ben, ymddangosai mewn penbleth, nid 
oedd yn leicio'r cwestiwn; ond o'r diwedd 
dywedodd, — 

“Ni byddaf yn arfer holi yn nghylch busnes 
neb. Fy musnes i ydyw rhoddi i bawb yr hyn 
a ofynant os talant am danynt. Fel melinydd 
ni byddwn yn gofyn i'm cwsmer pa un ai tyfu, 


neu brynu, neu ladrata ei wenith a ddarfu—fy 
ngwaith i oedd ei falu. Felly gyda thafarn, 
fy nyledswydd i yw meindio fy musnes fy 
hunan.” : 

Heblaw Hammond a Green yr oedd yno 
bedwar arall yn y bar-room. Un ohonynt 
oedd y Barnwr Tymun — felly y gelwid ef— 
dyn rhwng deugain a haner cant oed, yr hwn 
yn ddiweddar oedd wedi ei ddewis dros y Weiin- 
iaeth yn aelod o'r Wladgynghorfa. Yr oedd yn 
bur siariadus, yr oedd yn medru cadw digon o 
ddyddordeb a bywyd yn y gymdeithas. Yn 
mysg ereill o destynau eu dn ymhddanion yr oedd 
agoriad y dafarn newydd. 

“Yr hyn sydd. yn rhyfedd genyf fi,” meddai 
Barnwr Lyman, “yw, na buasai rhywun wedi 
gweled cyn hyn y priodoldeb o gael tafarn dda. 
yn Cedarville, a digon o blyc i'w chodi. Yr 
wyf fi yn barod i roi y flaenoriaeth i'n cyfaill 
Slade arnom oll—y mae yn gweled yn mhellach 
na'r un ohonom; meindiwch chwi yr hyn 
ydwyf yn ddyweyd yn awr, Slade fydd y cy- 
foethocaf yn Cedarville ddeng mlynedd i heddyw 
—ie, nid yn Cedarville yn unig, ond yn yr holl 
swydd.” 

““ Nonsense—ho! ho!” meddai Simon Slade, 

n chwerthin yn harti._ “Y dyn cyfoethocaf! 

rydych wedi anghofio Barnwr Hammond.” 

““ Nac ydwyf ddim yn anghofio Barnwr Ham- 


mond, gyda phob parch i'n cyfaill serchog 
Willy,” meddai lLyman, gan wenu ar y 
bachgen. 


? “Os aiff ef yn gyfoethocach rhaid y bydd 
rhywun yn dlotach,” ebai rhyw lais newydd yn 
yr ymgom—nid oedd y dyn a ddywedodd hyn 
wedi siarad o'r blaen. Sylwais fod gwedd 
Slade wedi cyfnewid, yr oedd ei nwydau wedi 
eu cyffroi i raddau. Ond ni chymerodd neb 
sylw o'r hyn a ddywedodd y dyn, ond parodd 
hyn osteg am ychydig, ac ymddangosai y dyn 
fel yn mwynhau yr eflaith a gafodd ei ddywed- 
iad. Yn mhen ychydig, aeth yr ymddyddan 
eilwaith yn mlaen. 

Os na bydd ein cyfaill parchus Mr. Slade 
y dyn cyfoethocaf yn Cedarville yn mhen deng 
mlynedd,” ebai Harvey Green, “ geill ym- 
falchio y bydd wedi gwneyd ei dref yn 
gyfoethocach.” 

“Gwir ydych yn ddyweyd,” ebai Lyman. 
Y fath le marw a difywyd oedd Cedarville hyd 
ofewn yr wythnosau diweddaf. Yr oedd ein 
holl fasnach wedi sefyll, ond yn awr yr ydym 
yn myned rhagom i lwyddiant.” 

“ Ac i'r fonwent hefyd,” ebai yr un llais ag 
a'u rhwystrodd o'r blaen.“ Dowch, Simon,” 
meddai wed'yn, gan godi a chroesi y llawr tuag- 
ato,” rhowch imi lasïad da_o_mhishey-punch 
poeth; a dyna i chwi chwe cheiniog arall at 
wneyd eich fortune. Dyna y chwechyn di- 
weddaf feddwn—nid oes genyf ddimai eto yn 
fy mhoced,” ac yna trodd ei bocedau tu chwith 


Mawnrz 26, 1859. 


CHARLES O'R BALA. 


105 


allan. “Yr yn ei anfon i gadw cwmpeini 
i'r pedwar chwech arall a gawsoch genyf 
heddyw; byddai y pethau bychain yn annghy- 
fforddus heb gwmpeini eu cyfaill hwn eto.” 

Yroedd y mhiskey yn barod union; ac 
aeth y dyn gydag efi gwr arall yr ystafell. 
Aeth wedi hyn yn fwy rhydd a pharod i daflu 
gair ìi mewn i ymddyddan y cwmpeini ; a bydd- 
ai pob gair a ddywedai yn dyrysu ac yn tram- 
gwyddo y boneddigion yn fawr. O'r diwedd 
collodd Slade ei amynedd gydag ef,a dywed- 
odd yn lled ddigofus— 

“ Gwrando, EU Morgen, os na fedri di bi- 
hafio, gwell iti fyn'd i rywle arall, a pheidio ag 
insultio y boneddigion.” 

“Ha! mi gawsoch fy chwech cheiniog di- 
weddaf onito? meddai Morgan, gan droi ei 
bocedau tu chwith allan eto. Does gynoch 
chwi ddim eisio fy ngwel'd i yma eto heno. 
Dyna ffordd y byd. Mor fuan y daeth ein 
cyfaill y Siaced Wen yn 'sgolar yn ei ysgol 
newydd! Wel yr oedd yn felinydd da—'does 
neb fedr wadu hyny; ac y mae yn ddigon eglur 
ei fod yn meddwl am fod yn dafarnwrda. Yr 
oeddwn yn meddwl y buasai ei galon yn rhy 
dynerifod yn dafarnwr da—ond y fath gynnydd 
ymae wedi ei wneyd! Os na bydd ei galon yn 
saith galetach na'r un o'i hen feini malu cyn 

en deng mlynedd, nid ydyw Jo Morgan yn 
brotiwyd, O! ddylech chwi ddim gostwng 
eich aeliau fel yna, fy hen gyfaill Simon: yr 
yden ni yn hen ffryndiau, ac y mae yn iawn i, 
hen ffryndiau gae) siarad yn blaen.” 

Dymunwn ìi chwi fyned adre. 'Dydych 
chwi ddim fel chwi eich hunan heno, “ meddai'r 
tafarnwr, mewn tôn dyner—oblegid gwelai nad 
enillai ddim wrth gweryla â Jo. _ Gallai fod fy 
nghalon yn myned yn galetach,” ychwanegai, 
mewn natur radlon, “ ond hwyrach ei bod yn 
amser. Clywais chwi yn dyweyd lawer gwaith 
fy mod yn rhy galon fed€al.” 

““'Does dim perygl oddiwrth hyny yn awr,” 
meddai Morgan. 

Ar hyn, dyma y drws oddiallan yn cael ei 
wrthio yn agored yn araf, a thyna wyneb 
bychan, gwelw, yn edrych i mewn, a phâr o 
lygaid gleision treiddgar yn edrych o amgylch 
yr ystafell. Ataliwyd pob ymddyddan yn eb- 
rwydd, ac edrychai pawb yn llawen gan edrych 
ar y plentyn, yr hwn erbyn hyn oedd wedi 
dyfod i mewn. eti ydoedd, o dan ddeg 
oed; ond yr oedd yn ddigon i hollti calon un- 
dyn i edrych ar ei gwyneb gwelw, a'i hedrych- 
iad tlawd. 

“Nhad,” ebai yr eneth. _ Ni chlywais erioed 
mor gair “tad” yn cael ei ddyweyd gyda*chy- 
maint o deimlad—yr oedd yn llawn o gari 
gofidus Rhedodd y lodes ar draws yr ystafell 


at Jo Morgan, gafaelodd yn ei fraich, a chododd | 


ei llygaid i'w wyneb, y rhai a ymddangosent 


“ Dowch, nhad bach, dowch adre,” meddai. 
Yr wyt yn dychym; fy mod yn clywed ei 
llais y funud hon. Druan bach! Y fath gys- 
godau tywyll sydd yn gorchuddio awyrgylch 
ore oes yr angyles fechan ! 

Cododd Morgan, ac aeth gyda'i blentyn ym- 
aith. Bu gosteg am funud yn yr ystafell ar ol 
iddynt fyned, ond yn fuan dywedodd Harvey 
Green, mewn llais oer a dideimlad,— 

“ Pe bawn i yn dh lle chwi, Mr. Slade, mi 
giciwn i r yna allan y tro cyntaf y cyn- 
nygia ddyfod an eto. TDoes naddo ddim 
busnes yma, yn y lle cyntaf; ac, yn nesaf, nid 
yw yn gwybod pa fodd ì ymddwyn mewn cwm- 
peini anrhydeddus.” 

“ Dymunwn yn fawr pe cadwai i ffwrdd,” 
meddai Slade, mewn llais gofidus. 

“ Mi wnawn i iddo sefyll i ffwrdd,” atebai 
Green. 

“ Mae hynyna yn haws i'w ddyweyd na'i 
wneyd,” sylwai Barnwr Lyman. “Y mae 
ein cyfaill yn cadw tŷ cyhoeddus ; ac nis gellir 
cyndyn pwy gaiff ddyfod i mewn a phwy ni 
chaiff.” 


“ Ond nid oes gon greadur fel yna fusnes 
yma. Nid yw ei sort yn dda_i ddim. Pe 
bawn i yn dafarnwr, gwrthodwn i werthu iddo.” 

_ Gallech wneyd hyny,” ebai Lyman, “a 
phe b'ai ein cyfaill Mr. Slade yn gwneyd hyn; 
ni byddai yn “ollad yn y byd Mdo am 

“ Fe fyn Morgan wirod tra y gall rywfodd 
gael arian i'w prynu,” ebai rhywun o'r cwm- 
peini; “ac nis gallaf fi wed'd paham na chaiff 
Mr. Slade yr a o werthu iddo cystal a rhyw— 
un arall. Y mae Jo yn o dafodrydd weithiau, 
ond nis gall neb ddyweyd ei fod yn un cweryl- 
gar, yr ydych chwi yn ei gymeryd fel y gwel- 
soch ef heno; dyna'r cwbl.” 

“ Yr wyf fì yn un,” meddai Harvey Green, 
ynlled gynhyrfus, “na byddaf yn cymeryd i 
fyny â neb os na byddant yn gwybod sut i 
actio mewn cwmpeini. Pe bawn i yn lle Mr. 
Slade, fel y dywedais o'r blaen, mi giciwn i y 
gwr yna allan y tro cyntaf y cynnygai ddyfod 
ì'r tŷ eto.” 

“ Na wnaech os byddwn i yn agos,” atebai y 
llall, yn bur ddidaro. 

Neidiodd Green ar eì draed mewn munud ; a 
fflachiai ei lygaid mileinig, ac aeth rhagddo gam 
neu ddau at y dyn, a gofynai yn wyllt 

“ Beth oeddych yn ddyweyd, syr?” 

Yr oedd y person yn erbyn yr hwn yr oedd 
eî lid wedi codi mor sydyn mewn gwisg blaen ; 
edrychai yn debyg ì weithiwr. Yr oedd o gyf- 
ansoddiad cryf, caled, ac esgyrniog. 

“Yr wyf yn meddwl ìi chwi glywed fy 
ngeiriau. Siaredais yn eithaf eglur,” atebodd 
y dyn,heb symud na chyffroi o'r lle yr eis- 
teddai. 

“ Yr ydych yn greadur dwl ac ymyrgor; yr 


fel ar ollwng. frwd o ddagrau dros ei gwyneb. | wyf wedi haner fy nhemtio ì'ch taro.” 


6 


CHARLES O'R BALA. 


Mawnrx 26, 1850. 


Ni chafodd Green ond prin orphen siarad 
cyn eì fod yn gorwedd ar ei lawn hyd ar y 
llawr! Neidiodd y dyn arno fel teigar, a 
chydag un dyrnod tarawodd ef nes oedd yn 
rhuglio'r llawr. Bu Green ar y llawr am funud 
mewn dod, ond toc, gan roddi allan 
waedd fwyaf bwystfilaidd a glywais erioed, 
tynodd gyllell allan o'i logell a_ chynnygiodd 
sticio eì wrthwynebydd; ond methodd yn ei 
gais llofruddiol, oblegid gwelodd y dyn ei fwr- 
iad a neidiodd ato, tarawodd ef ar ei fraich nes 


ei diffrwytho, a neidiodd y gyllell o'i law i ben . 


pêlla yr ystafell. 

“ Am 'chydig na thynwn i dy ben di oddiar 
dy gorff,” meddai y dyn, enw yr hwn oedd 
Lyon, yr oedd erbyn hyn wedi cynhyrfu yn 
fawr, a llindagodd Green nes oedd ei wyneb can 
ddued a glôyn; “tynu eich cyllell ataf fi, a? 
y llofrudd milain !”_ a gwasgai ef yn dynach. 

Daeth y Barnwr Lyman a Slade yn mlaen yn 
awr ìi geisio eu rhwystro; cawsant y ddau oddi- 
wrth eu gilydd. Aeth Lyman a Green a Willy 
Hammond o'r bar-room, ac aethant i un o'r 
ystafelloedd uchaf; felly cefais fy ngadael yn 
unig gyda Lyon yn y bar-room, ac aeth yn 
ymgom rhyngom; a chefais ganddo lawer o 

anes Jo Morgan. 

“Druan oedd Jo!” meddai. “Y mae yn 
hen gyfaill i Simon Slade; yr oeddynt yn bren- 
tisiaid gyda'n gilydd yn yr un felin, ac y maent 
wedi bod gyda'u gilydd trwy eu hoes. Tad Jo 
Morgan oedd bia'r felin; ac wedi iddo farw 
daeth y felin yn eiddoi Jo. Aeth Jo i 
gostau i'w hadgyweirio, ac aeth i beth dyled 
wrth hyny. Yr oedd Morgan wedi cymeryd 
Slade ato i weithio. Yn fuan wedi hyny cafodd 
Slade arian ar ol ewythr iddo; a thrwy ei fod 
mor gyfeillgar â Morgan, yr hwn oedd mor 
awyddus am gael clirio y ddyled oedd arno, fe 
werthodd Jo ran o'r felin i Slade. Modd bynag 
aeth Morgan yn ddisylw o'i fusnes—gadawai y 
cwbl yn llaw Simon Slade, yr hwn, rhaid iddo 
ge, y gwir, oedd yn bur ofalus am dano— 

'yddai efe yn wastad yn y felin, ond am Mor- 
gan, ni wyddid pa le i'w gael. Wrth i bethau 
fyned yn mlaen fel hyn, aeth y felin i gyd oll 
yn eiddo i Slade cyn gn deng mlynedd. Ond 
erhyn ì gyd y mae rhywbeth yn Jo sydd yn 
peri'i bawb ei hoffi—y mae yn bur gymydogol 
a chymwynasgar. 

Oddeutu dwy flynedd cyn colli ei hawl yn y 
felin fe briododd Morgan un o'r genethod 
harddaf yn y wlad—Fanny Ellis oedd ei henw 
cyn priodi—gallasai yn hawdd gael ei dewis o 
me ieuainc gore yr ardaloedd. Syml llawer 
iddi eryd Morgan, eto ar olwg nid 
oedd Tm rhyfedd yn y byd, oblegid 'yr (Yn o 
yn fachgen mor serchiadol—efe oedd y reit dyn 
1 enill calon lodes fel Fanny. 

““ Wel; y mae dyddiau helbul a thlodi wedi 
eidal erbyn heddyw druan. Ac eto fe ddy- 


wedir, na ddywedodd hi erioed air croes wrth 


i gŵr—na ddangosodd hi ddim ond cariad ato, 


a'r gofal mwyaf am dano. Ac y mae Jo, er 
ei holl feddwdod, yn eì charu hithau ; yr wyf 
yn sicr na ddywedodd o air croes wrthi yn ei 
feddwdod erioed. Pe buasai yn ymddwyn felly 
ym wyf yn sicr y buasai Fanny yn ei bedd cyn 
Mm. Druan oedd Jo! O 'rwyf yn teimlo dros 

'anny! Y fath ddinystr ydyw y meddwi yma 
onide?” dedd 

Yr oedd y dyn wedi t mo drwyddo gan 
ei diimicwy, i ciFdai yn hyawdl dros ben. 

Yn fuan ar ol i'r Barnwr Lyman, Harvey 
Green,a Willy Hammond adael y bar-room, 
aeth Slade ar eu holau, ac ni welais ef mwy nes 
ydoedd yn hwyr y nos. Ei fachgen, Frank, 
oedd yn tendio'r bar. 

Pan oedd Lyon yn myned dros hanes Jo 
Morgan wrthyf sylwais ar un peth a barodd ofid 
imi. Daeth un dyn at ï bar a galwodd am 
lasied o toddy—yfodd ycl ydig o hono, a gad- 
awodd y rhelyw yn y glas ac aeth ymaith. 
Sylwais ar Frank yn codi hwnw at ei enau ac 
yn ei yfed mewn brys, fel pe buasai arno ofn i 
neb ei weled. 

Erbyn deg o'r gloch yr oeddwn wedi cael fy 
ngadael yn unig yn y bar, ac ymollyngais i ad- 
feddwlam y pethau a welais yn ystod y nos- 
waith. O ïlobpeth y meddyliwn am dano, yr 
hyn a effeithiai yn fwyaf arnaf oedd geneth jo 
Morgan. O! yr wyf yn dychymygu y funud 
hon fod ei gwyneb gwelw o flaen fy llygaid, a 
thybiaf fy mod yn clywed ei gair—“ Nhad”— 
yn swnio ar fy nghlustiau. U 

Willy Hammond hefyd! Yr oedd yr hyn a 
welais ac a glywais am dano yn peri i'm calon 
ddychrynu wrth feddwl am y peryglon yr oedd 
ynddynt. O gymaint o hudoliaethau oedd yn 
ei gylchynu. Ŷ mae o'i flaen gyfoeth, ar.rhyd- 
edd, a digonolrwydd llawnder bywyd uchel ac 
anrhydeddus; ond yn awr y mae gelyn yn ym- 
osod arno, yr hwn, os na ffy efe oddiwrth y 
ddiod, a'i hamddifada o'r cwbl a fedd. 

Tra'n meddwl am y pethau hyn, clywwn 
ddrws y bar-room yn cael ei agor, daeth yn 
mlaen ddyn oedranus, ei wyneb âg ol llafur a 
gofal arno, a'i wallt yn wyn; yr oedd golwg 
hynod o barchus a boneddigaidd arno. Wedi 
edrych o amgylch yr ystafell a gweled nad oedd 
yno ond fy hunan, gofynodd— 

“ A ydyw Mr. Slade i mewn ?” 

Wedi i mi ei ateb yn nacaol, daeth Mrs. Slade 
imewn trwy y drws arall, a safodd tu ol i'r 
counter. 

“ Mrs. Slade, noswaith ddai chwi, ma'm,” 
meddai. 

“ Noswaith dda, Barnwr Hammond,” ateb- 
wyd. 

U A ydyw Mr. Sladei mewn ?” 

“'Rwy'n meddwl ei fod,” ebai Mrs. Slade. 
“ Rhaid ei fod yn rhywle yn agos.” 


Mwnrm 20, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


10? 


“ Gofynwch iddo ddyfod yma am funud, 
wnewch chwi?” 

Aeth Mrs. Slade allan. Yn mhen oddeutu 
pum munud daeth Slade i mewn. Yr oedd ei. 
wyneb wedi colli ei sirioldeb a'i foddhad arferol 
— ymddangosai mewn d'ryswch, methai edrych 
yn lly it y Barnwr Hammond, yr hwn a 
ofynodd iddo, mewn llais isel a gofidus, a oedd 
ei fab wedi bod yno yn ystod y nos. 

“Do fe fu yma,” meddai Slade. 

“ Pa bryd Î” 


““ Daeth yma ychydig wedi iddi dywyllu, ac” 


arosodd yma oddeutu awr feallai ” 

“ Fu o ddim yma ar ol hyny ?” 

““ Y mae yn agos i ddwy awr er pan adawodd 
o'r bar-room,” ebai'r tafarnwr. 

Ymddangosai Ba'nwr Hammond yn bur 
ddyryslyd—yr oedd yn gweled fod Slade mewn 
rhyw benbleth. Gofynodd drachefn, 

““ Fu Barnwr Lyman yma heno?” 

“ Do, fe fu yntau yma.” 

“ Aeth Willy ac yntau allan gyda'u gilydd ?” 

Daeth y cwestiwn yna yn hollol annysgwyl- 
iadwyi Slade—ni wyddai yn iawn pa foddi 
ateb. 

“ Wn i—y—ydw'i'n meddwl iddynt fyned.” 

“O! felly! Hwyrach ei fod yn nhŷ Barnwr 
Lyman. Galwaf yno.” 

Aeth Barnwr Hammond ymaith. 

“ Ddymunech chwi fyned i orphwys,” ebai'r 
tafarnwr, gan droi ataf fì, a cheisio fforsio 
gwên ar ei wyneb. 

“ Os gwelwch yn dda,” atebais. 

Goleuodd ganwyll a daeth i'm danfon i'm 
hystafell; yn nghanol fy meddyliau am hel- 
yntion yr hwyr ymollyngais i gysgu yn fuan. 

Aethum i ffwrdd dranoeth heb weled yr un 
o'r personau y bu cymaint o'u helynt yn y bar- 
room. 

— 


TREFYDD CYMRU A LLOEGR. 
PENNOD IV. 
Caerlleon Gawr, Caerlleon Fanr, Caerlleon 
ar Ddyfrdwy, Chester.—Pe bai rhyw henaf-. 
iaethwr aiddgar yn ymweled â holl drefydd y 
deyrnas, i chwilio am olion rhyfeddol y blyn- 
yddoedd gynt, am adeiladau a thyrau a 
safasant yn gedyrn holl gynhyrfiadau y bobl, 
a thymhestloedd ysgythrog llawer o ganrifoedd, 
—nis gallai nodi un man yn yr holl ynys mwy 
teilwng o sylw na dinas digyffelyb Caer. 
Pan oedd Solomon yn adeiladu y deml yn 
Jerusalem, a brenines Sheba, o eithafoedd y 
ddaear, yn ymweled âg ef, i wrando ar leferydd 
y doethaf o ddynion, yr oedd Lleon Gawr, 
mab Brutus Darianlas, yn frenin ar yr hen 
Gymry, yn yr ynys ogleddol hon,—ganrifoedd 
lawer cyn ì- th Jonah dreiddio arswyd 
, trwy heolydd Ninifeh,—cyn bod Sarndanaplus 


yn frenin Babilon, ay bod llinach Pharo- 
ddion yr Aipht yn cael eu difrodi dan ddwy- 
a GanibYM yn oedd Caerlleon yn enw 
adnabyddus i'r hen dadau Cymreig. Yr oedd 
Caer ar Ddyfrdwy yn un o'r lleoedd pwysicaf ac 
enwocaf yn yr holl wlad. Mae rhai ysgrifen- 
wyr,—Syr Thomas Elyot er engraifft,—yn cy- 
meryd arnynt olrhain Caer i ryw_henafiaeth 
pellach o lâwer nag amser Lleon Gawr; myn 
ef fod y ddinas hon unwaith yn myned tan yr 
cnw Neomagnus, a'i bod wedi ei galw felly gan 
frodorion cyntefig Prydain, er coffadwriaeth am 
Magus, un o wyrion Japheth; ond y mae haer- 
iadau ffol o'r fath hyn,—beth arall fedrwn eu 
galw?—yn annheilwng o sylw pob hanesydd 
sydd yn dymuno Bbd yn gywir a diduedd. Yr 
ydym yn teimlo yn sicr fod Caerlleon yn un o 
drefydd cyntaf y cynfrodorion ar dueddau 
Gwynedd, a'i bod yn brifddinas y parth 
Gwyneddig o'r wlad am oesau lawer cyn amser 
y Rhufeiniaid. Y mae ceisio olrhain Caer yn 
mhellach na Lleon Gawr yn ymddangos ìi ni yn 
orchwyl i ddychymyg hedegog ar “ ddim 
amyrol,” ac nid i farn onest a phwyllog, ar dir 
sylweddol rheswm. 
Ethelred, ar ol lladd deuddeg cant o fynachod 

ac ysgolêigion Bangor, yn enill Caerlleon 

oddiar y Cymry g 
Ethelfleda, merch u. 

caerau, ac yn ailgo yr adeiladau 
Y Daniaid yn enill y ddinas, ac yn ei 
iannu am beth amser. 


607 
907 
908 


y 
medd- 


915 


924 


1066 
1237 


dirio; 
Diwed; naduriaeth leol teulu Hugh Lupus 
n y seithfed Iaril Normanaidd John Scot... 
cynn daeth Caerlleon yn rhan o deyrnas Harri 
III, yr hwn a roddodd y teitl o Iarll Caer 
i'w fab henaf. Y mae y teitl hwn wedi par- 
hau yn nglyn âg etifedd y goron o'r amser 
hwnw hyd yn awr. Y mae y Tywysog 
Cymru presennol yn meddu yr un teitl) 
Y Cymr , dan Llywelyn, yn gwarchae y dref, 
ac yn Tioegi rhan helaeth o honi “.e. 1257 
Edward I. yn dyfod i Gaer, er mwyn gwysio 
Llywelyn i dalu gwarogaeth iddo; ond nid 
gai y Tywysog Cymreig mor byblyg eì 
liniau, ac fe nai d ufuddhau i ddymuniadau 
uchelfrydig y gormeswr trahaus ... Rt 
Mewn canlyniad i hyn, fe ddigllonodd Edward 
I. ac fe ddanfonodd ei lengau i Gymru, ï 


1276 


flwyddyn ddylynol, i ddarostwng Caste 
Rhuddlan 
Codi yr hen Dee Bridge . . 
Edward I. yn pasio trwy Gaer ar ei ffordd i 
ostegu gwrthryfel Madog .,.,..... . 1294 


CHARLES O'R BALA 


—... 1ŶO 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 
YR AIL NOSWAITH. 


Yn mhen blwyddyn yr oedd y musnes yn 
galw am i mi fyned i Cedarville drachefn ; 
cefais yr'un croesaw siriol ar fy nerbynîad eto 
y waith hon yn y Black Lion.” Ar yr olwg 
gyntaf nid oeddwn yn gweled nemawr wahan- 
iaeth yn mhryd a,gwedd Simon Slade, y 
tafaimwr. Gydag ng ef yr oedd y flwyddyn 
wedi pasio megys diwrnod hafaidd. Yr oedd 
ei wyneb yn wridgoch a llawn, a boddlonrwydd 
a thymher dda yn cartrefu ar eì edrychiad. Yr 
oedd pobpeth o'i ddeutu fel yn dyweyd— Y mae 
yn all right gyda mi. 

Cefais fy hun unwaith drachefn yn yr ystafell 
brydferth, ddodrefnus, y bum ynddi pan yno 
o'r blaen. Ha! meddwn wrthyf fy hun, 
sawl gwaith y meddyliais ì gyda gofid am Jo. 
Morgan, Willy Hammond, a_ Frank, er pan y 
bum yma o'r blaen! Y fath demtasiynau yr 
oeddynt ynddynt. Ni chefais ond prin ddech- 
reu meddwl am y pethau hyn cyn clywed Simon 
Slade yn bloeddio wrth y drws— 

“Yr unig ddyn yr oeddwn yn meddwl am 
dano.” 

“Mae yr hen ddywediad yn bur wir,” atebai 
rhyw lais oeddwn yn adnabod debygwn i. 

““ Ydych chwi yn cyfeirio at yr hen Harri?” 
ebai Slade. a 

“ Ydwyf.” 

“Ydyw yn wir llyth'renol y tro yma,” 
meddai'r tafarnwr, “os nad y d: l ei hun 
ydych, nis gallwch fod yn un perthynas pellach 
na brawd iddo.” 

Dilynwyd hyn gan, chwerthin mawr; ni 
chlywais chwerthin mor annaturiol—mor an- 
nhebygi chwerthiniad dyn erioed ; yr oedd yn 
debycach o lawer i ebychiadau bwystfilod. 

Pwy allai fod yn siarad â Slade tybed, ym- 
syniwn—yr oeddwn yn cofio ei lais. Aethum 
i'r bar-room, gwelwn wrth borth. y tŷ wyneb 
anhawddgâr Harvey Green; 

Daeth Green yn mlaen at y bar, aethum inau 
i'r porth at Simon Slade.. 

“Sutymae y “Black Lion' yn dyfod yn 
mlaen ?” gofynais. 

“Da iawn,” oedd yr ateb—'“ campus.” 

“* Cystal ag yr oeddych yn dysgwyl ?” 

«“ Gwell.” ; 

“ Yr ydych yn foddlon ar eich bywyd ?” 

“ Yn berffaith; allech chwi mo nghael i yn 
ol i'r hen felin pe gwnaech anrheg ohoni i mi.” 

“Beth amy felin? sut y mae y'melinydd 
newydd yn dyfod yn'mlaen ?” * 

«Just fel yr oeddwn yn dysgwyl.” 

“Dim yn gwneyd yn dda 7”, â 

“ Sut y gellid dysgwyl hyny tra nad ydyw y 
dyn yn gwybod sut i falu un peced o yd. Y 


cwbl am dani yw hyn,—rhaid iddo roi y busnes 
i fyny, a gwerthu y felin gyda. cholled drom.” 

“ Pwy pia hi ?” 

““ Barnwr Hammond yw y perchenog,” 

“Ei rhentu hi a wneiff o wed'yn mae'n 
debyg.” i 

“Na, 'rwyf YR credu ei fol yn meddwl ei 
throi yn ddistylldŷ. Mae y wlad hon, fel y 
gwyddoch, yn cynnyrchu grawn rhagorol, Os 
try efe hi yn ddistylldŷ a mae yn sicr o'i 
gwneyd hî yn gampus. mae grawn wedi 
bod yn rhy isel ei bris yma drwy'r blynyddoedd, 
y mae y ffarmwyr yn teimlo hyny, ac y maent 
yn cael eu boddio yn fawr yn y drychfeddwl. 
Yr oeddwn i yn meddwl yn wastad fod fy melin 
i yn help fawr i'r ffarmwyr, ond beth oedd fy 
melin i i'w chymharu â distylllŷ mawr—dim.” 

“ Y mae Barnwr Hammond yn un o'ch 
dynion cyfoethocaf onid ydyw ?” 

“ Ydyw, efe yw y cyfoethocaf yn y sir; a 
chwaneg, y mae yn un sydd mn gweled yn 
mhell,—gŵyr sut i ddyblu ei gyfoeth.” 

“Sut y mae ei fab, Willy, yn dyfod yn, 
mlaen ?” 

“O! campus.” 

“ Beth yw ei oed yn awr ?” 

“ Y mae yn ugain.” 

“ Oed peryglus iawn.” 

“Felly y mae pobl yn dyweyd ; 'ond 'dy'wi 
ddim yn gwel'd hyny,” meddai Slade. 

“Ie, hwyrach eich bod chwi yn yr oed hwnw 
yn gorfod gweithio yn galed bob dydd.” 

“ Oeddwn wìr, yn galed ìawn hefyd.” 

“ Wel y mae hyny yn wahanol iawn ì un yn 
cael ei holl amser i nnol i'rllemyno. Gwaith 
da iawn yw rhoi dynion ieuainc at eioed ef 
mewn sefyllfa ag y cânt ddigon-o waith, y mae 
hyny yn eu cadw rhag miloedd o demtasiynau 
peryglus. 

“Fedra i ddyweyd dim am hyny,” ebai'r 
tafarnwr, gan ysgwyd ei ysgwyddau, a sobri ci 
wyneb. Ond nid wyf fi yn gweled fod Willy 
Hammond mewn unrhyw berygl neillduol. Y 
mae yn ddyn ieuanc 'a llawer o gyfeillion 

nddoa phawb yn ci garu, ac y mae ganddo 
ddigon o synwyr ì ymgadw oddiwrth bobpeth 
a allai ei niweidio.” 

«“ Ar hyn daeth rhyw ddyn heibio, a chafodd 
Simon Slade gyfle i dori yr ymddyddan oedd 
erbyn hyn mor annymunol ganddo. Wediiddo 
íy ngadael aethum i'r bar-room. Yr oedd. H 
yn brysur wrth y bar. Yr oedd wedì.tyfm 
llawer er's blwyddyn ; ac o fod yn faehgen lled , 
deneu a gwylaidd, yr oedd wedi myned yn, 
stout a hyf a beiddgar. Yr oedd Green yn, 
sefyll yn ei ymyl yn siarad âg ef, ac ymddang-, 
osai Frank fel yn mwynhau ei sylwadau a'i 
iaith isel. Daeth Flora, chwaer Frank, bo-, 
neddigres hardd a golygus dros ben, i mewn i 
nol rhywbeth o'r bar. Siaradodd Green â hi 
yn hyf a digywilydd, ac atebodd Florâ ef mor 


120 


CHARLES O'R BALA. 


Epnirr 9, 1859. 


al ag y gallai, tra gwridai ei gwyneb pryd- 
- ferth, 


““ Geneth hardd ydyw y chwaer yna sydd 
genych Frank! Geneth nise iawn im me dai 
. Green, wedi i Flora fyned ymaith—siaradai am. 
dani yn union fel pe buasai yn siarad am geffyl 
neu gi. 
Chwarddodd Frank wedi ei foddio yn fawr ! 

““ Rhaid i mi dreio ei chael yn wraig Frank. 
Synwn i ddim na chymerai hi fi.” 

«“ Well*i'chwi ofyn iddi,” ebai Frank, dan 
chwerthin. 

“Mi wnawn i, pe meddyliwn fod rhyw 
chance î mì.” 

“Does dim byd tebyg i dreio.  Wneiff calon 
ofnus byth enill serch geneth deg,” meddai 
Frank, fel pe buasai yn bump ar hugain oed. 
Mor fuan yr oedd wedi yfed addysg y dafarn ! 

“By George,' ebai Green, “Frank, yr 
ydych yn tyfu i fyny yn rhy ffast!  Rheid i mi 
siarad â'ch tad yn eich cyleh. Ha! ha! ha! 
rhy ffast, rhy ffast.” ” 

'Wedi i'r ffit chwerthin fyned drosodd, gadaw- 
odd Green y bar-room. - a 

' Fynwch chwi rywbeth i yfed?” gofynodd 


Frank i mi, mewn dull hynod.hyf ac anfoesgar. 


Dywedais na fynwn. 

“Dyma i chwi bapyr newydd,” meddai 
drachefn.” ' 

Cymerais y papyr, nid.i ddarllen ond i eis- 
tedd ac ymofidio oblegid: yr hyn a_ welais ac a. 
glywais. Yr oedd yn rhyfedd genyf feddwl os 
oedd yn bosibl fod .y tafarnwr “ yn dyfod yn 
mlaen yn gampus,” ac yn cael eì “foddloni yn 
berffaith” yn y dafarn.. .Beth os ydyw yn enill 
llawer o arïan, beth yw hyny gogyfer ag i'w 
fachgen golli pob gronyn o ledneisrwydd a 
moesau da, ac iddo fod yn.y fan honi ym- 
wneyd â chymeriadau aflan, llygredig, dioglyd, 
ameddwol! “ Dyfod yn mlaen yn gampus!” 
Na! na! y maehyny yn anmhosibl; y mae y 
dyn yn ddall ì bobpeth ond i gasglu arian. 
Arian! arian! aed ei deulu i ddystryw! Tra 
yr oeddwn yn meddwl y pethau hyn, daeth 
Slade i'm galw i swper. 


EP 
Y WASG. 


Pryddest yr Angladd Pentrefol, gan. D. H. 
Jones (Dewi Arfon). 
BARNWYD y bryddest hon yn ail oreu yn 
nghystadleuaeth ddiweddar Rhuthyn.  Dywed- 
odd y beirniad—Tegai—y dylasai y wasg 
ddwyn y cyfan o honii oleuni dydd. Ofnwn 
fod y wasg, gan faint ei hufudd-dod, wedi myned 
trwy y gorchwyl yn rhy frysiog; mae ôl pry- 
surdeb neu aflerwch yn nghysodiad y bryddest 
mewn llawer man. E 
Eíallai y buasai golygfa yr “ Angladd Pen- 
trefol” yn fwy efleithiol pe buasai y bardd wedi 


dewis yn arwr ryw hen ddiacon hybarch, neu 
feddyg gofalus; gallasai y cyfryw ar yr un 
ryd fod yn briod a thad. Modd bynag, mae y 
ryddest hon yn ddarluniad cywir ac effeithiol 
o olygfa dydd, claddedigaeth. Mae llon'd y 
penillion ar “hen elor y plwy'” o deimlad; 
ônd y mae rhai o'r llinellau yn lled anystwyth, 
a'r corfanau yn afreolaidd mewn manau. War. 
llenasom hi dair gwaith neu bedair drosti, a'n 
rheswm dros wneyd hyny ydyw ein bod yn 
cael boddhad a phleser wrth wneyd—y mae 
digon o deimlad ynddi i gynhyrfu ein calon bob 
tro. 

——— 

DAMMEG. 


UN bore gaua'n goeth 
FN iM noeth 
O gylch y byd ì grwydro; 
Ond gan ei fyd yn hen, 
A'i wyneb heb un wen, 
'Roedd pawb yn cilio rhagddo. 
Eisteddodd yntau i lawr 
Ar ochr y ffordd fawr, 
Gan oerfel ymron rhynu ; 
Ond, druan oedd y Gwir! 
Er.dysgwyl yno'n hir, 
'Doedd neb am ei groesawu. 
Ond ar ei hynt drwy'r fro 
Daeth Dammeg i roi tro, 
Mcwn gwisgoedd gwych a pherlau : 
Gofynai iddo'n sŷn,— 
“Paham yr wyt fel hyn, 
Mewn oerni tost ac eisieu ? ” 
Yn drist, atebai'r Gwir,— 
** Eisteddais yma'n hir 
Yn dlodaidd a dilety ; 
Nae'r crychni ar fy ael, 
A'm golwg llwm a 
Yn gwneyd i bawb ddychrynu.” 
“ Mi goelia'th brofiad dwys," 
Atebai'r Ddammeg lwys, 
“ Can's 'r wyt yn cyfeiliorni ; 
Pe byddai'r hîn yn boeth 
Nid gweddus rhodio'n noeth, 
A llawer llai ar oerni. 
Fe'm perchir i 'n mhob man— 
'Tyr'd cymer dithau ran - 
O'm mantell a'm teganau; 
A rhodiwn mwy yn nghyd, 
Can's gŵyr y Mydan fyd 
Ein bod yn hen berth'nasau. 
O gell y doethawr mwyn 
Byth bellach er dy fwyn 
Ni'm cauir yn fy angen; 
Cei dithau fwy o fri— 
Y ffol, o'm herwydd i, 
A'th dderbyn ditbau'n llawen. 
Ac yn mhob tref a llan 
Cawn groesaw cryf a gwan, 
Y naill i'r llall yn gysgod ; 
Bydd fy nheganau i 
Neu'th aur profedig di 
Gan bawb yn werthfawr hynod.” 
6. we IoAN P£pn. 


EpsnrLrL 23, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


199 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 
YR AIL NOSWAITH. 

Yn oeddwn yn teimlo cymaint o ddyddordeb 
yn y personau a welais yn y bar-room fel yr 
oeddwn yn awyddus i wybod sut yr oeddynt yn 
“dyfod yn mlaen —pa effaith oedd y dafarn yn ei 

l arnynt. Wedi swpera, aethum i'r bar-room 
i weled sut olwg a gawn arnynt yn treulio y 
noson-hono. 

Llanwyd y bar-room yn fuan ;—yr oedd y 
busnes wedi cynnyddu llawer mewn blwyddyn. 
Yrhyn a'm gofidiai yn fawr oedd gweled cy- 
maint o ieuenctyd yn dyfod i mewn ac yn yfed 
yn awchus. Ha! pwy a all draethu y fath 
ddinystr ydyw tafarn mewn cymydogaeth? 
Gydag i mi gymeryd eisteddle, dacth hen ŵr 
Och a difrifol yr olwg i mewn,—yr oedd yn 

awdd darllen ar ei wynebpryd fod rhywbeth 
yn ei ofidio yn dost. O! y pryder a'r galaeth 
oedd yn argraffedig ar ei wedd! Rhaid bod 
cyfeddach feddwol y tafarnau yn yspeilio dynion 
o bob gronyn o barch a theimladau anrhydeddus 
cyn y gallent edrych mor ddïystyrllyd ac ym- 
ddwyn mor gïaìdd at henafgwr parchns fel hwn; 
buasai dynion â rhyw ychydig o rinweddau y 
ddynoliaeth ynddynt yn talu gwarogaeth o barch 
ac anrhydedd i ŵr oedranus o'i fath, sydd yn 
amlwg fod eì benwyni mewn gofid, a'i ruddiau 
yn wlybion gan ddagrau ei henaint; ond nid 
felly yn y dafarn ; na, na, ni ŵyr mynychwyr y 
gyfeddach am deimladau felly ; bwriwyd ymaith 
o honynt hwy bob rhinwedd, er rhoddi lle i 
anwydau diaflaidd ac ysbrydion melldigedig! 
Gwelwn y dyn wedi dyfod i mewn yn edrych o 
amgylch yr ystafell—yr oedd yn edrych am 
rywun. Sylwais fod llygaid pawb yn yr ysta- 
fell yn edrych ar un dyn ieuane oedd yn mhen 
draw yr ystafell gyda'i gyfaill yn chware domi- 
moes. O'r diwedd troes yntau ei lygaid ar yr 
un person, a chyda llais toddedig gan dristwch 
a gofid clywwn ef yn dyweyd— 

& Edward!” Cynhyrfodd y ieuanc yn 
íawr pan glywodd ei lais ef; ni ddywedodd ddim 
mewn atebiad. 

““ Edward, fy mab!” meddai drachefn... Nid 
oedd Edward eto wedi caledu i'r fath raddau 
mad oedd llais cwynfanus ei dad yn cael un 
effaith arno; ond yr oedd ar y ffordd i fyned 
felly yn gyflym. Cododd y bachgen heb ddy- 
weyd gair, ac aeth allan efo'i dad. 

“Ddyweda'i chwi beth,” meddai y bachgen 
oedd yn cydchware âg ef, yr hwn nid oedd yn 
ugain oed, “'pe buasai yr hen ŵr acw 

eyd flwl o hono ei hun fel yna, trwy ddyfod 
ìlechian ar fy oli hyd y tafarnau, ni chawsai 
ond eì drafferth am ei boen. Faswn i yn leicio 
î weld o yn treio! Dyna lle base helynt o honi 
hi! Mi faswn i yn mynd efo fo fel oen, mi wn! 
ha!ha! ha!” 

“* Pwy oedd y dyn yna?” gofynais iddo. 


““ Mr Hargrove ydyw ei enw.” 

« Ei fab oedd hwnyna aeth gydag ef?” 

““Iê; piti na buasai mwy o blyc na hynyna 

o fo.” 

a Beth ydyw ei oed?” 

“Oddeutu ugain.” 

““ O ! nid yw ond ieuanc eto.” 

““Mae o'n ddigon hen ifod yn feistr iddo'i 
hun.” 

“Mae y gyfraith yn dyweyd yn wahanol,” 
meddwn inau. Yn atebiad i hynyna, troes y 
dyn ieuanc i regi y ith yn ofnadwy. 

“Wel,” ebe finau, “ chwi addefwch na wnai 
Edward Hargrove ddangos y synwyr gore pe yr 
âi i'r man y mynai, a phe gwnelai bobpeth fel yr 
ewyllysiai.” 

““Na, ni addefaf fi y fath beth. Pa niwed al 
fod mewn chwareu game o dominoes?—doedden 
ni ddim yn giamblo.” 

Pwyntiais inau at y glasied cwrw oedd Har- 
grove wedi ei adael ar ei ol. “Yn hwnyna y 
mae y perygl mawr. Pe na buasai ond glasied 
o gwrw a game o dominoes mi buasai yn 
gymaint; ond nid ydyw yn stopio gyda byny ; 
ac felly y gŵyr tad Edward Hargrove yn dda.” 

«Efallai y gŵyr,” ebai rhyw ddyn oedd yn 
&istedd yn ymyl, yr hwn oedd oddeutu deugain 
oed. “ Yr wyf yn ei gofio ef o'r gore pan oedd 
ef at oed. Edward, ac andros o fachgen oedd o 
hefyd. Ni buasai ef yn stopio ar un glasiad, na. 
dau chwaith ; na choelies i fawr, gwelais ef cyn 
feddwed a mochgyn lawer gwaith, allawer 
gwaith y gwelais ef mewn rhedegfeydd ceffylau, 
ac yn ymladd ceiliogod. Nid oeddwn ìi ond 
plentyn y pryd hwnw, ond gallaf ddyweyd i 
chwi nad oedd yr hen Hargrove yn sant.” 

“Nid wyf fi yn rhyfeddu felly ei fod mor 
ofnus yn nghylch ei fab,” meddwn inau. “Y 
mae yn gwybod hyny gwell am y peryglon y 
mae ei fab ymddynn a <i a 

“ Nid w; weled fod hyny wedi gwneyt 
llawer o Eb, Eiddo, Cafodd ef fwynhau 
pleserau ei ieuenctid, ac yna priododd, a 
dechreuodd ar fusnes, a daeth yn mlaen yn 
eitha'. Paham na adawai efe i'w fab gael yr 
un mwynhad? Na, na, dydi o ddim yn ym- 
ddwyn yn iawn, syr. _ Piti na buasai Ned wedi 
dangos mwy o blyc, a'i yru o adre o gwmpas ei 
fusnes.” 

“ Hyny faswn i yn ei wneyd dase yr hen 
ddyn acw yn dwad i edrych am dana i, ydw'i'n 
siwr,” meddai rhyw sgogyn bychan arall o'r 
ysgol felldithiol hon. u 

““ Y mae yn gwybod yn well nag y buasai yn 
gwneyd hyny,” ebai un arall. 

“Debyg iawn. Ceisiodd wncyd hyny un- 
waith neu. ddwy, ond buan y gwelodd ei 
ffolineb.” : 

“ Gwrando, Jo Morgan!” clywwn lais 
Simon Slade yn adsain dros yr ystafell—“ Doso 
ngolwgil” 


140 


CHARLES O'R BALA. ^ 


- EBnr1L 23, 1859. 


Nid oeddwn wedi gweled Morgan yn dyfod i” 
mewn. Ŵr oedd yn sefyll wrth y bar, a glass 
gwag yn ei law. Nid oeddwn yn yybed beth 
oedd wedi ei ddyweyd i gynhyrfu Slade, ond yr 
oedd gwyneb y tafarnwr wedi myncd fel tân, 
a'i lygaid yn íînmio yn ei ben; ond nid oedd 
Jo yn teimlo dim, nac yn ysgogi i roddi yr 
ufudd-dod lleiaf iddo 

““Dos ymeith, meddaf eto; ac na ddangos dy 
wyneb yma byih! Chaiff blagiard o dy fath 
di ddim dyfod yn ogosimnhŷ fi. Gan na fedri 
di ymddwyn yn weddus, cadw oddiyma.” 

“ Tafarnwr yn son am weddusrwydd—ha! 
ha!” chwarddai Jo Morgan. “Pw! ba! 
Chwi fuoch yn ddyn symol gweddus unwaith, 
ac yn felinydd da yn y fargen; ac mae yr amser 
hwnw wedi darfod. Ond pan aethoch yn 
dafarnwr, côllasoch bob gronyn o weddusrwydd. 
Gweddusrwydd wir! twt! twt! Sut y medr- 
wch chwi siarad am y fath beth, ddyn Ì fel pe 
bae gwerthu cwrw yn fwy gweddus na'i 
yfed o.” 

Wedi clywed Morgan yn siarad mor blaen, a 


Slade ei hunan wedi yfed ar y mwyaf, efe a, 


afaelodd mewn glass gwag oedd yn eì ymyl, a 
chyda holl nerth ei fraich chwyrnellodd ef at 
bên Jo Morgan. Ni wnaeth y glass ond prin 
basio ei arlais, a chyda hyny dyna waedd farwol 
rhyw blentyn wrth y drws, yr hyn a atebwyd 
gan waedd a dychrynfeydd pawb oedd yn yr 
ystafell. 

“ Plentyn Jo Morgan! Y mae wedi ei 
lladd! Y nefoedd fawr!” Dyna a glywid 
drwy y fan. Yr oeddwn yn un o'r rhai cyntaf a 
gyrhaeddodd y drws lle yr oedd yr eneth yn 
gorwedd yn farw, a'r glass wedi suddo yn ei 
plen, a'i gwaed yn llifo. Codais hi yn fy 
mreichiau tra yr oedd Morgan yn scfyll yn fy 
ymyl wedi ei syfrdanu, heb wybod yn iawn 
beth ìi wneyd. 

“ Beth ydi'r mater! O! beth ydi'r mater !” 
gwaeddai rhyw ferch ddychrynedig. 

“Dim byd! dim byd! ewch i'r tŷ, Ann; 
ewch !'' clywais y tafarnwr yn ateb 

Ond ni fynai Mrs Slade—gwelais mai hi 
oedd yno—ni fynai hi fyned ymaith—yr oedd 
wedi clywed gwaedd farwol y plentyn, a myn- 
edd ymwasgu i'r lle i weled e>. a snnfwyd, 

'yn gyntei welodd hi y tyn, archodd 
i Frank redeg â ia Dr. Green. O! yr olwg 
frawychus oedd arni ! : 

Daeth Frank o gwmpas jy counter gan feddwl 
cychwyn, ond rhwystrodd ei dad ef. Wrth ei 
.weled yn ymarhoi, rhoes ei fam orchymyn sharp 
iddo drachefn i fyned ar ffrwst gwyllt. 

-. Pam ne redwch chwi, y rasgal brwnt!" 
ebai Harvey Green. “ Fe fydd y plentyn farw 
cyn y cyrhaedda y doctor yma.” 

Ni arosodd Frank yn hwy,—rhedodd at y 
doctor. 4 

“Ow! druan bach!” meddai Mrs. Slade, 


| i hyn, yn barod ?” 


| chyffro a dychryn 


meryd y plentyn o fy mreichiau. “Sut 

Sdn yn Pwy t'rawodd Ti ? 

4 “Pwy? —Lladder eí! Pwy ond Simon 
lade?” atebodd Jo Morgan, wasgu ei 

ddanedd mewn mileindra. FwP ŵn 

O! yr olwg gynhyrfus, ofidus,a daflodd 
Mrs. SÌade at. ei phriod pan ddeallodd hyny,— 
ni anghofiaf yr olwg hono byth ! 

“O Simon, Simon! ac y mae hi wedi dyfod. 
Y fath fyd o feddwl sydd 
yn yr ymadrodd yna? “Í hyn yn barod!” 
Ha! mor gyflym y cyrhaeddir gwaelodion 
adfyd a phrofedigaethau ! 

“Dowch â phiseraid o ddŵr a lliani mi 
mewn munud,” meddai Mrs, Slade. 

Daeth y dŵr i mewn, a golehwyd wyneb y 
plentyn oddiwrth y gwaed oedd hyd-ddo, ac 
attaliwyd i'w gwaed redeg; ond O! yr olwj 
oedd arni, druan! Yr oedd yn gwbl fel coi 
marw. Cyrhaeddodd y doctor. Gydu'i fod 
rhoddi y pwyth diweddaf yn yr archoll nyd 
myNwyd, pawb drwy y lle gan ysgrechfeydd 
rhyw ddynes a ruthrodd ì mewn i'r tŷ. O y 
fath ddrych oedd arni—ei gwyneb cyn wyned 
a'r calch, a'i llygaid yn rhythu yn wylltion, a 
fel ar rwygo eì chyfansoddiad. 
“Jo! Jo! Beih ydi'r mater? Lle mae Mary ? 
ydi hi wedi eì lladd?” dyna oedd ei gofynion 
cyflrôns. 

“ Nac ydyw, Fanny,” atebodd Jo Morges, 
gan godi i fyny oddiar ci linian oddiwrth ei 
blentyn, a myned at ei briod; “ Y mae hi yn 
well yn awr. Weles i 'rioed fath anlwc? ond 
mae y doctor yn dyweyd nad oes dim pcrygl. 
O! ngeneth anwyl i!” 

Trodd gwyneb Fanny Morgan yn wynach, 
methai gael ei hanadl, syrthiodd mewn llewyg i 
freichiau ei gwr! O! olygfa galonrwygol TO 
ofnadwyaeth trueni meddwdod! _ Beth fuasai 
seíyllfa y ddau greadur yna sydd yn awr yn 
nyfnder gwae a_dinystr pe na huasai diodydd. 
meddwol? Pwy draetha ofid y dyner a'r 
hawddgar Mrs. Morgan pan ar embell íunud y 
bydd yn adgofio llawnder a dedwyddwch bore 
ei hoes? Cofiwch ferched Cymru mai rhan.i'w 
hyn o phiol chwerw gwraig y meddwyn. Cyn 
hir iawn adfywiodd y wraig o'i llewyg, a chof- 
leidiodd ei phlentyn. 

Aeth Jo Morgan ymaith gan gario ei blentyn, 
ac aeth ei briod i'w ganlyn. Byddai yr eneth, 
fel y deallais, yn arfer dyfod i'w nol bob amser 
os ai hi yn hwyr cyn iddo ddyfod adref. Nid 
âihi byth i'w gwely cyn gweled ei thad wedi 
dyfod i'r tŷ. Wedi iddynt fyned ymaith aethum 
i'r bar-room at Simon Slade i edrych sut yr 
oedd efe yn teimlo erbyn hyn. 

“ Mae wedi bod yn anffodus iawn yma heno,” 
meddai. “ Yr wyf yn«ldig wrthyf fy hun, ac 
ymae yn ddrwg genyf dros y plentyn. Ond 
"does ganddi ddim busnes i ddyfod yma. O ran 
Jo Morgan, y mae yn anmhosibl i sant ei ddy- 


EBRILL 23, 1850. CHARLES O'R BALA. 141 
oddef. O fefyddai yn dda genyf pe cadwai i 0 110 
ffwrdd,— does yma neb eisieu eì weled. O! 
'bobl anwyl !” O.l 0 
—— I fân bailiffs yn y Castell ss CU 10 
E k Am gario 80 casg o win oddiwrth 
PWRS BRENINOL. dwr i'r Castell a, ——— a 126 
I'n dyben o ddwyn ein ddarllenwyr i weled | Am drol i gario saethau a bwiau 
dlull yr hen freninoedd o fyw, dyfynwn ychydig croesion o Rhuddlani Hope .... 0 1 4 
linellau o lyfr poced Siarl II., fel ag yr ail- | Am 600 o dywyrch o amgylch llyn 
ysgrifìwyd ei gynnwysiad gan Malone, golyg- yng Castell. uu sed ce. Ôl O 
dd enwyd gweithiau Shakespeare. Am gario ífigys a raisins ìi Aber 
Dyled Lady Castlemaine....... Plll6 1 0 Conwy ....... & 0 O.l1 
Am lestri arian, &c. . .. B50 O O| Yn gyflogi 1,000 o hwyr, yn 
Am falu cocoa-nuts . . 5 8.0 ol dwy geiniog; i 59 o gadbeniaid, 
Arian chware Lady C. 300 O 0 yn ol grôt; ac i lO cwnstabl y 
Am gôr o fiwsig - 50 O 0 ceífylwyr, yn ol swllt y dydd .... 68. 8_6 
I'r ffwtmon a gurodd Teeguce ... 5 7 G|Etoi1040 ofwasaethwyr, &c. ..... 67 a o 
I Mr. Pears am ddisectio corff â sa ydd 
er fy mron. . — 5l 
yr chware Lady C.. ” 300 O 0 LLWCH AUR. 
T'r Morris Dancers yn Ely y 1. bcth Y mae yn esmwythach dysgu mewn ieuenctid, na 
I MreRwigh gm fyngwdu 1010 0 Jod yd HD nd cadd Serge 
Am gyrwyd wneyd obo ma chyfyd byth odano.  Gosedodd mwnuwiolion eu 
late c 27 O 0 hysgwyddau dano i'w godi. Mae mawredd y person 
10 O O|a warthraddwyd o'i blegid rhyngddo a myned i'r 
I un a -ddangosodd lan tra byddo Duw yn bod.—J). Charles, Caer- 
blers 5 7 G|dJyrddin. . 
Am gael fy mhwy T1 Cawsom y llwch hyn oddiwrth ein' gohebydd J. 
I Hallam ddawnsio ar WU DYT 6 Angel yn Eden, diafol yn 
Fi i'r frenì pyd Î—. J 
Allow AGO I” frenines Ss 1250 oo byd, sant yn yr eglwys, a brenin yn y nefoedd. A 
Am gerddi (ballads) ...... dn 9 0 0] “Eis Dyngnswrom ruacAr Dpuw.—Ofnwn Dduw 
I Jerry am edrych ar fy ol yn oherwydd ei allu ; ymddiriedwn ynddo cherwydd ei 
nofio ...... Y Í0 O O | ddoethineb; carwn ef oherwydd ei ddaioni; addolwn 
I Nell Gwynne .... 100 O O | ef oherwydd ci fawredd; credwn ynddo ef oherwydd 
A gollais yn y chwereud 220 O |i cirwiredd; a dymunwn ef oherwydd ei santeidd- 
Am yr hyn a fenthycais oddiar rwydd. » z 
Countess Castlemaine no... cc 1650 O O ANRHYDEDD.— Teilyngu anrhydedd heb ei gael 


Fe dreuliodd Edward y Cyntaf dri Nadolig 
yn Nghastell Rhuddlan, ac y mae'n ffaith dra 
anadnabyddus fod ei fren wedi esgor ar 
dywysoges yn y Castell hwnw—* This shows 
that his entire household Was transferred into 
Wales, at the time his policy was directed to 
complete the annexation of the Principality.” 
Maehen ysgrif yn Nhŵr Llundain, dyddiedig 
1281-2, yn dangos treuliadau Edward yn 
Rhuddian. — Fei cyfieithwyd gan Samuel 
Sysons, ysw._ Swm ei dreuliadau ef a'i frenines 
ydoedd 2,220p. 9s. l0lc. Mae y rhôl hon yn 
un ysmala ryfeddol, ond dyma yr ychydig ohoni 
sydd yn ein gallu ni i'w chyflwyno :— 

Am eglwysiad y frenines, ac offrwm. 

yn y gwasanaeth 
Rhodd y frenines ì amryw delynwyr 

oeddynt bresennol yn ei heglwys- 


fj 
t—] 
FU 
o 


iad (churching) «»-- 10 0 O 
I ysbeiferch (female spy ) 01 9o 
I brynu tŷ cyfleus i'r “spy 10 0 
I'r brodyr yn ysbyty Rhuddlan . o1l 
Rhodd i chwareuwr (player) ...... 0 8 0 


Am offeren tros enaid William de 


sydd lawer gwell na'i gael heb eì deilyngu. 

ARFAU Y CREDADYN.—Arfau y credinwyr yw cu 
gweddïau a'u dagrau. Y credadyn yw y rhyfelwr 
mwyaf yn y byd. 

Ieuenctid ydyw y maes ìi badau edifeirwch. 

Os ydym yn gallu byw mor ddnwiol ag y dy- 
munem, mae genym le i ofni nad ydym wedi dechreu 
byw yn dduwiol. 

EpIrEIRwcH.—Mae edifeirwch yn ddyledswydd 
i'w chyflawni; yn rasi'w roddi; ac yn athrawiaeth 
i'w phregethu. 

Cypwynon DpA.—Gall y rhaî sydd yn gofalu am. 
gadw cydwybod dda fod yn sicr y ceidw Duw iddynt 
eu henwau da. 

Y ffordd i fyned yn fawr ydyw bod yn fychan. 

GwNEYD A ALLWN.—Os gwnawn yr hyn a allwn, 
fe wna yr Arglwydd yr hyn ni allwn. 

GoRcHFYGU ANGHREDINIAETH.—Pan nad allwn 
orchfygu ein hanghrediniaeth trwy resymau, gad- 
ewch i ni wneyd hyny trwy ein gweddïau. 

GwynmonaAzETH.—Mae gwybodaeth pawb yn sicr o 
fod yn lleihau os nad ydyw yn mwyhau. 

Mae natur yn foddlawn ar ychydig, a gras ar lai; 
ond nid oes modd boddloni chwant. 

Os yw crefydd yn werth rhywbeth, mae'n rhaid ei 
bod yn werth pobpeth. 

Gall fod gan Grist hawl ynom ni, er ein bod ni yn 
methu gwybod fod genym ni hawl ynddo ef. 


152 


CHARLES O'R BALA. 


Môr '7, 1860. 


fradychu, ewch h; n onest, yn unplyg, 
ac nd bradychu â cha Yr wyf yn etn; 
nid heb sail, fod ysgrif Trefnydd yn meddu ar 
fath o ysbrydoliaeth : bydd hyn yn allwedd i'r 
darllenydd i fyned i mewn i ystyr awgrymiad 
neu ddau yn fy sylwadau. 

Yr eiddoch, heb dwyll, 

JAMES DONNE. 
nc 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 


Y DRYDEDD NOSWAITH. 
Y NoswarTm ddilynol i'r hon y cymerodd yr 
olygfa boenus a chynhyrfus gyda phlentyn Jo 
Morgan le, yr oedd Harvey Green yn lled- 
orwedd yn y bar, ac yn ymddyddan gyda 
Simon SÌade. 

“ Nid wyf yn gweled eìch cyfaill hoffus Jo 
Morgan yma heno,” ebe Green. 

“ Nag ydi,” oedd yr ateb—a dilynwyd y 
gair â r| egin arswydus; “ac os ceidw o'n nhŷ 
1 gall fyn'd ìi cyn ffastied ag y myno: 
mae wedi profi fy 'mynedd tuhwnt i bobpeth, 
ac 'rwyf wedi penderfynu na chaiff ddyferyn o 
ddiod byth yma eto. ' Rwyf wedi dyodde ei dafod 
drwg ddigon o hyd,—ond nid wyf am ei ddy- 
odde ddim 'chwaneg. Ac 'roedd neithiwr yn 
waeth na'r cwbl. Beth pe buaswn wedi lladd 
ei blentyn ?” 

“ Wel, mi fasech mewn digon o helynt yn 
siwr i chi.” 

“ Baswn. Yn mhellach y bo'i gwyneb! Pa 
fusnes sy' gyni hi i hel ei hunan yma bob 
nos?” 

“Rhaid bod gyni hi fam neis,” ebai Green, 

da gwên ddiystyrllyd. 
ey Wn i ddim. beth da hi'rwan,” atebai Slade 
—ac ymddangosai fel yn teimlo ychydig ; “y 
mae wedi tori ei chalon mae'n debyg; dallwn i 
ddim edrych arni neithiwr—roedd yn fy 
ngneyd i'n sâl. Ond fe fu amser pan oedd 
Ffanny Morgan y ddynes ore a'r harddaf yn 
Cedarville. Mi ddeudaf hyny byth. O! y 
fath fywyd annghysurus y mae eì gwr wedi ei 
dwyn iddo !” 

““ Fydde'n dda dae o wedi marw, ac allan o'r 
ffordd,” ebe Green. 

. “Fydde'n yn dda gan nghalon i pe tore 
fo'i wddw a: Ed h^ fydde'n Andith 
fawr i'w deulu,” atebai Slade. 

“ Aci chwi, yn neillduol,” ebai Green, dan 
chwerthin. 

“ Gellwch fod yn siwr o hyny,” meddai 
Slade, yn ddi, 

Gadewch i nì 


yn awr adael bar-room y 
“Black Lion,” a'r triganwyr dideimlad, i gy- 
meryd cipolwg ar deulu Jo Morgan, ac edrych 
m olyg a gawn yn nghartref y meddwyn 

wd. i a draws-symudwn ar darawiad 
Ilygad. 


“Jo!” Mae llaw deneu, wen, Mrs. Mor- 
yn cydio yn afael mraich ei gwr, 
a gydd Wedi cyfodi. yn 'cydyn, ac o ym 
sefyll wrth y: drws haner agored. “O! peid- 
iwch a myn'd allan heno, Jo; peidiwch, Jo 

anwyl !” 

“Nhad!” y mae llais gwanaidd a thyner yn 
galw o gongl yr ystafell lle mae Mary fach yn 
gorwedd, a'i phen briwiedig wedi eì rwymo. 

“ Wel, nid âf ynte,” medd Jo, mewn tôn 
hynaws, wedi eì orchfygu gan ddylanwad ei 


ferch. 

“ Eisteddwch yn f'bchor, nhad.” Mor dyner, 
ac eto mor effeithiol, yw ei lleis isel, ond 
peraidd. 

““ Gwnaf, cariad.” 

“* Cydiwch llaw, nhad.” 

ê' RR Jo “a & 1 llaw Mary fach, ac 
mâae hithau yn cydio yn dŷn yn ei un yntau. 

““ Ewch chwi ddim i ffwrdd a ngadael i heno, 
ewch chwi, nhad ?7 

“ Mor boeth yw eich llaw, f'anwylyd. A oes 
cur yn eich pen ?” 

“ Tipyn bach; ond mi ddaw yn well yn 
union.” u tw ca ì 

Y mae llygaid gleision a threid y plen 
yn syllu yn difrifol ar wyneb nad ac Yda. 
edig ei thad. 

“O, nhad anwyl !” 

“ Beth sydd, fy mhlentyn ?” 

“ O mi leiciwn î chwi addo rhywbeth.” 

“ Beth ydi hwnw, Mary?” 

“Newch chi addo, nhad ?” 

“Wel, wn i ddim nes clywed beth ydio. 
medraf mi wnaf.” 

“ O! mi fedrwch—mi fedrwch, fy nhad !” 

“ Beth ydio, Mary ?” 

“ Nad ewch byth i dy Simon Slade.” 

Mae y plentyn trwy boen yn haner cyfodi, 
ac yn dyfod yn agosach at ei thad. Mae Jo yn 
ysgwyd ei ben, ac mae Mary druan yn ym- 
ollwng yn ol ar ei gobenydd gydag ochenaid 
drom. Mae ei llygaid yn cau, a'u hamrant- 
flew hirion yn gorphwys ar ei gruddiau gwelw. 

“Wel, nid âf yno heno. Peidiwch a 
gofidio.” 

Mae Mary yn ail agor ei llygaid, ac mae dau 
ddeigryn EM, yn cael en gollwng o'u carchar, 
ac yn treiglo yn araf dros ei gwyneb. 

“ Diolch i chwi, nhad—diolch i chwi. 
falch fydd fy mam.” 

Ceuodd ei llygaid drachefn ; a symudai y tad 
yn ola blaen yn gynhyrfus. Yr oedd ei galon 
wedi ei chlwyfo. Mae rhyw ymdrech ofnadwy 
oddimewn iddo. Mae bron a dywedyd—“ Nid 
âf i'r Black Lion i yfed byth eto.” Ond nid 

ei benderfyniad yn ddigon cryf i roddi can- 
iatad i'w wefusau ìefhru, | 

“ Nhad !”' 

““ Wel, cariad !” 

“Nid wyf yn meddwl y medraf fyn'd allan 


Os 


Mor 


Mar 7, 1859. 


CHARLES O'R BALA. 


158 


am dri neu bedwar diwrnod. Yr ydych yn 
gwybod i'r doctor ordroimi fod yn llonydd, 
am fod y fever arna i'n drwm.” 

“Do, d'wedodd felly, Mary.” 

““*Rwan 'newch chwi addo un peth i mi?” 

““ Beth, f'anwylyd ?”' 

«Peidio myn'd allan y nos nes i mi fendio.” 

Mae Jo yn petruso. 

“'G'newch addo, nhad. Fyddai ddim yn hir. 
Mi fendiaf yn union.” 

Ni fedr Jo Morgan lai nag ufuddhau i'w her- 

iadau—y mae yn addaw. 

“'Rwyf yn addo Mary. Gan hyny treiwch 
gysgu—'rwyf yn ofni i'r fever fyn'd yn waeth.” 
“O! mae'n dda geni—mae'n dda geni !” 

Nid Mrs. Morgan wedi bod yn dyst 
difater o'r ymddyddan yma; ond yn gwybod y 
dylanwad a feddai y plentyn ar ei thad, ni an- 
turiodd ddyweyd gair. Yn awr y mae hi yn 
nesau atynt, a chan roddi ei llaw ar ysgwydd ei 
ei gwr, dywed — 

““Yr ydych yn teimlo yn well oherwydd yr 
addewid yna ; 'rwyn siwr eich bod.” 

Mae Jo yn edrych arni ac yn gwenu. Y mae 
yn teimlo yn well, ond nid yw yn ewyllysgar i 
gydnabod hyny. 

Yn fuan wedi hyn y mae Mary yn syrthio i 
gysgu. Mae Mrs. Morgan yn sylwi fod eì gwr 
yn dechreu anesmwytho, oblegid y mae yn 
meidio ar ei draed 'nawr ac eilwaith, gan 
DOR yn gyflym ar draws yr ystafell, fel pe 

yddai wedi colli rhywbeth. Yna y mae yn 
eistedd ìi lawr— yn ocheneidio—yn ystwyrian — 
dywed,“ O dear.” Pabetha wnaiddo? Pa 
fodd y mae ei chwant anniwall am y ddiod i 
gael ei llonyddu?” yw yr ymofyniadau sydd yn 
ymgynnyg i feddwl Mrs. Morgan. Druan 
ydyw Jo! Y mae ei wraig yn deall eì gyflwr 
yn dda, ac yn tosturio trosto. Ond pa beth a 
all hi wneyd iddo? Myned allan i ymofyn 
diodiddo? O! na—byth! Y maeawr wedi 
treulio, ac mae anesmwythder Jo yn cynnyddu. 
Pa beth sydd i'w wneyd? Yn awr mae Mrs 
Morgan wedi gadael yr ystafell; y mae wedi 

enderfynu gwneyd rhywbeth, oblegid ni thal 

od fel hyn yn hir. A! dyma hi yn dyfod, ar 
ol absennoldeb o bum munud, â chwpanaid o 
goffi cryf yn ei llaw. 

A! yr oeddych yn bur dda, Ffanny,” medd 
Morgan, gyda gwên siriol wrth gymeryd y 
cwpan. Ond y mae eì law yn crynu fel y mae 

eth o nwysiad y cwpan yn colli wrth iddo 
" grio a wiAR, Po iy fath effeithiau 
dychrynllyd y mae y gwirodydd wedi eu cyn- 
nyrchu ar ei gyfansoddiad! Yn awr y mae 
llaw ei wraig yn cynnal y cwpan wrth ei enau, 
ac yntau yn drachdio yn awchus. 

Ffrydia y dagrau yn ddiarbed o lygaid Mrs. 
Morgan. mae ei gwr eisoes wedi ei oddi- 
weddyd ddwywaith â gwillgoiwydd y medd- 
wyn; a chenfydd Mrs. M. fod yr ymataliad byr 


yn sicr o gael ei ddilyn âg ymosodiad arall o'r 
clefyd peryglus hwn. I liniaru y boen y mae 
wedi rhoddi iddo y cofR, ac mae hwn am yr 
amser wedi cynnyrchu yr effaith ddymunol. 
Mae yr anesmwythder yn peidio, a llonyddwch 
corffa meddwl yn canlyn. Nid oes eisieu ond 
dyweyd y gair, ac y mae yn myned i'w wely. 
Ar ol bod yn y gwely am ychydig funudau, 
mae cwsg yn syrthio arno, a dywed ei anadliad 
trwm ei fod yn myd y breuddwydion. 

Ar hyn y mae y drws yn cael ei guro. 

“ Dowch i mewn,” yw yr ateb. 

Gwthir y drws yn agored, ac mae gwraig 
Simon Slade yn gwneyd ei hymddangosiad. 

““ Mrs. Slade !' 

“ Ffanny, sut yr ydych chwi heno?” 

“ Canolig, diolch i chwi.” 

Maey ddwy yn ysgwyd dwylaw yn garedig, 
acam ychydig eiliadau yn syllu yn wynebau 
eu gilydd. 

““ Sut mae Mary fach heno ?” 

“ Nid cystal'rwy'n ofni; mae y fever arni'n 
dost.” 

“ Yn wir! O, mae'n ddrwg geni glywed. 
Druan oedd Mary! O, Ffanny! wyddoch 
chwi ddim fel mae y peth wedi mlinoi. Yr 
oeddwn yn meddwl drwy y dydd dyfod i edrych 
am dani, ond fedraswn i ddim hyd y munud 
yma.” 

” “Do, bu agos iddi gael ei lladd,” medd Mre. 
Morgan. 

“ Trugaredd Duw a'i haehubodd,” medd Mrs. 
Slade, gan gymeryd cadair ac eistedd yn ochr 
y gwely bychan lle y gorweddai Mary druan. 

Mae Mrs. Slade yn syllu yn ddifrifol ar 
wyneb y plentyn, ac yn canfod fod ei gwefusau 
yn symud. Deallir ei bod yn siarad rhywbeth. 
ynei chwsg. Sonia am Simon Slade—am eì 
thad—ac am ei nol adref. 

Mae ei gwyneb yn awr yn gwrido—mae yn 
cwynfan—ac yn taflu ei breichiau oddiamgylch. 
yn aflonydd. 

Siariada eilwaith. Dywed fod Mr. Slade 
yn edrych yn ddig arni. Nad oedd un amser 
felly pan yn cadw y felin—nad oedd yn ei chy- 
meryd ar ei liniau yn awr gan dynu ei law ar 
hyd ei gwallt, fel yr arferai wneyd. Dywed y 
dymunai pe nad elai ei thad i dy Mr. Slade— 
yna gwaedda mewn llais cyffrous—“ Peidiwch, 
peidiwch, Mr. Slade; O! O! fy mhen! fy 
mhen î” 

Dilyna ychydig o_ ebychiadau mewn tôn 
gwynfanus; yna anadla y plentyn yn esmwytÌr 
drachefn. Ond nid yw y gwridwch yn ym- 
adael â'i gruddiau—a phan y rhydd Mrs. Slade 
(o lygaid yr hon y treigle y dograu yn barhaus) 
ei llaw yn ysgafn ar ei hwyneb, y mae hi yn eì 
gael yn boeth gan y dwymyn s 

“ A welodd y doctor hi heddyw, Ffanny ?” 

“ Naddo, ma'am.” 

“Dylai ei gweled ar unwaith. Mi af i'w 


154 


CHARLES O'R BALA. 


Maa 1); 1809, 


nol;” a chyfyd Mrs. Slade yn frysiog gan adael 
yr y 
n mhen ychydig funudau, dychwela, a Dr. 
Green gyda hi, yr hwn a eistedd i lawr gan 
syllu ar wyneb y plentyn gyda gwedd feddylgar. 
Yna y mae yn teimlo ei gwaedgur—ysgydwa ei 
ben, gen edrych-yn fwy difrifol fyth. 
“Er's pa faint o amser y mae wedi cael y 
fever ?” gofyna. 
“ Trwy.y dydd, syr.” 
“ Dylasech anfon am danaf 


cael dy 

“ Mae hi'n bur sal—pur sel, Mrs. Morgan.” 

Siarada y plentyn eto,—“yr ydych wedi 
addo,nhad ; nid wyf wedi mendio cto.  Peid- 
iwch amyn'd, nhad—peidiwch. Dyna fo wedi 
myn'd! Wel! wel! Rhaid imi fyn'd yno. 
O dear! Mor wan ydw i wedi myn'd! 
Nhad! nhad!” Neidia y plentyn i fyny, gen 
edrych yn gyffrous. 

“O, mam! chwi sy' yne?” ymollynga ar ei 
gobenydd eilwaith, gan edrych yn ymofyngar 
o'r naill wyneb i'r llall. 

““Nhad—ple mae nhad?” gofyna. 

“ Yn cysgu, cariad.” 

“O! y mae c? mae yn dda gen i.” 

Ceua ei llygaid yn flinedig. 

“ A ydych yn teimlo poen, Mary?” gofyna 
y doctor. » 

“ Ydwyf, syr,—yn fy mhen—mae'n boenus 
iawn.” 

Mae y waedd “ nhad” wedi cyrhaedd clustiau 
Morgan, yr hwn sydd yn cysgu yn yr ystafell 
nesaf. Mae yn adnabod llais y doctor, “ A 
ydych yn teimlo poen?” Mae wedi clywed y 
cwestiwn yn eglur, a'r atebiad gwanaidd hefyd, 
Mae yn ddigon sobr i i'w ofnau gael eu cyn- 
hyrfu ar unwaith. Nid oes dim yn y byd mor 
hoff ganddo a'i blentyn. Neidia i'r llawr, a 
Thydd eì ddillad am dano cyn gynted ag y gall 
—symbylir ei ewynau gweiniaid gan ei wr er 

«“O,nhad!” Mae clyw craffus Mary wedi 
cael allan ei ddyfodiad i'r ystafell—a. chroesawa 
ef gyda gwên siriol. 

“A Mm hi yn wael iawn, doctor?” gofyna 
Jo, â llais pryderus. 

“ Mae hi'n bur wael, syr. Dylasech yru am 
danaf yn gynt.” Siarada y doctor yn sarug, 
a theimla Morgan ei gerydd i'r byw. 

Ar ool chwilio i'r achos ychydig yn fanylach, 
darpara y doctor ryw feddyginiaeth ; a chan 
addaw galw yn gynar boreu dranoeth, & ymaith. 
Yn fuan y mae Mrs. Slade yn ei ddilyn ;—ond 
gn ymadael â Morgan, rhydd rhywbeth yn ei 

w, yr hwn, er syndod i'r olaf a dry ellan yn 

bey a deg dolar. Saetha y dagrau i'w 
aid, a cheidw y trysor yn ei mynwes 
ibrwd “ Duw a'i beddi” ar 5 
. Gweithred o ad-daliad yw hon yn Mrs. Slade, 


yn tarddu oddiar ddynoliaeth yn.egystal a 
chyfiawnder. Gydag un llaw y mae ei gwr 
wedi cymeryd bare teulu ei hen gyfaîll, ac mae 
hithau fel hyn gyda'r llaw arall yn ei adieru: 


a 


BEIRNIADAETH Y TRAETHODAU 


Ar “ Y Cymhwysderau a'r Rhinweddau angenrheidiol 
mewn Dynion a Merched ieuainc er cyrliiedd Defn- 
yddioldeb a Dedwyddwch yn eu hoes." 

Baerm i'law saith o gyfansoddiadau dv 

enwau I. G. A., Un. gwan ei wl, Ared, 

Gefaill o'r Bwgp, Y'Bachgen ìeuanc ; Juve- 

nis, a Bugail ieuanc. 

Ag ystyried fod y cyfansoddwyr yn ïeuainc, rhaid 
dywedyd fody cyfansoddiadau yn dda iaŵn ; a chydag 
ymdrech a dyfalbarhad daw y gwanaf awdwyr yn 
ddefnyddiol a dedwydd yn ei oes. Y'fae yn galon- 
ogol iawn fod y saith yn derchafu crefyr Yt uni; 
ffynonell gwir ddedwyddwch, a'r cymhwysderaeaut 
i gyrhaedd gwir ddefnyddioldeb. 

l. I. G. A.—Pur gyffredin, yn dangos anfedrus- 
rwydd i eirio ei feddwl. Rhaid i'r awdwr efrydu 
gymnaieg, ac ymgynefino âg arfer mân eirizu yr 
ieith. 

2. Un gwan ei feddwl.—Y mae yr ysgrif hon yn 
dangos cryn lawer o ofal, ac eto y mae'r sillebiad yn 
dra anmherffaith. Gallem feddwl fod yr awdwr yn 


anghyfarwydd âg ysgrifenu. Os ydyw yn un 
o'i ymdrechion cyntaf, y mze yn bur L. 
3. Alfred.—Gwallus iawn ydyw sillebìad yr ym 


4. Gefaill o'r llwyn.— 


y maent,” &c. 
amddifad o gryfder. 

5. Y Bachgen ieuanc ch.—Traethawd da 
yw hwn, ond nid yw yntau heb lithro ar air. Defn- 
yddia eu ac a'u yn lle ei ac a'i—lluosog yn lle unigol. 
Y mae rhai o'i benau yn Gyn wyn y lleill. Ni raid, 
pa fodd bynag, ì fochau y bachgen ienanc gochi o 
gywilydd gweled ei draethawd. 

6. Juvenis.—Daw Juvenis yn draethodwr rbag- 
orol os cais. Y mae ganddo lawysgrifen gampus, ac 
y mae ei sillebiad agos yn berffaith. Y mae eì ysgrif 
yn lanwaith a destlus, a'i arddull yn rhwydd acegìur. 
Y mae ei draethawd yn dda, ond. yn ein bryd ni, nid 
y goreu. Ni fynem er dim i Juvenis wangaloni, 
cofìed ei sylwadau ei hun ar ddiwydrwydd ac amyn- 
edd. 

7. Bugail ieuanc.—Y mae hon yn dda 
iawn, yn gwneuthur cryngyfiawnder a'r pwnc. 


Mae'r Bugail yn ysgrifenu yn. ryno, ac yn myned; 
n nes at enaid ei bw: yi â iswyr. Y mae 
hefyd yn Iled rydd wrth Íêu, llythyrenol a. 
chystrawenol. Nid lawer iawn y mae yn ragori ar 
Juvenis a'r hu a boc! ymd ar YM eu 
so gyda jp lyfalwch, yr gor - 
Poeddi fod : ne! yntroi yn ffafr ail. 
ydyw y teilyngaf o'r wobr. DA YV KNS. 


70 


CHARLES O'R BALA. 


Mar 21, 1850. 


ar domen ludw yr hen fyd yma, ar ddiwedd 
amser, ac yn gwaeddi,—“Ni chollais i ddim, 
mae fy nhrysor yn y nef.”— Parch. W. Roberts, 
Amlrech. 

Y BEIBL,—Y mae dynion, y naill ar ol y 
llall, yn gwella. yn feunyddiol mewn celfyddyd. 
Os aiff un ati ì wneyd Jocomotive, fe ddaw 
rhywun arall a gwneiff un well. Os aiff un 
arall ati ì wneyd steam engine, fe ddaw rhywun 
ar eì ol, a gwneiff un well. Ond am y Beibl— 
llyfr Duw —y mae wedi dal ei dreial am ddwy 
fil'o flynyddoedd, ac nid oes neb wedi gwneu- 
thur eì well; ie, pe bae hyd yn nod angel o'r 
nef yn myned i geisio gwneyd ei well, fe âi yn 
gythraul yn y fan.—Yr un. 

Y DIAFOoL.—Cymerwch ofal rhag i'r diafol 
wneyd tool o honoch. Y mae yn rhaid iddo ef 
gael dynion i ddwyn ei fwriadau i ben ar y 

daear: îe, rhaid iddo ef gael corff. Yr oedd 
yn rhaid i Grist gael corff i weithio allan iechyd- 
wriaeth dyn; ac y mae yn rhaid i'r diafol gael 
corff i weithio allan ei amcanion.— Fr un. 

YR AIL DDYN, YR ARGLWYDD O'R NEF.— 
Ni bu Crist erioed yn rhyiseli allu dyweyd 
“Yr wyf yn Arglwydd o'r nef.” Yr oedd yn 
Arglwydd o'r nef pan yn newynu am chwech 
wythnos. Yroedd yn arddel yrenw pan yn 
mysg cythreuliaid, a'r rhai hyny yn ochain o'i 
gwmpas. Yr oedd yn Arglwydd o'r nef pan 
yn grogedig ar bren—fe ddeil yr enw byth. 
O'r nef y daeth cynllun gras—mae trefn dy 
fywyd di o'r un fan ag yntau ei hun. Yr oedd 
yn rhaid cael peth o'r nef at dy gadw.— Y'r un. 

CARIAD CnIsST.—Pan oedd Crist yn myned 
i farw ar y groes, disgynai'r angelion o'r nefoedd, 
yn rhengoedd o gylch y lle, dan wenu, a dy- 
weyd wrth eu gilydd,—“ Wel, wel, ni ddarfu 
ini erioed ddychymygu fod cymaint o gariad 
ynddo.” Naddo wrth gwrs... Paham? Wel, 
defaid yn y borfa oeddynt hwy yn y nefoedd.— 
Parch. D. Tones, Caernarfon. Î 

Dwy EFEILLES.—Y mae pob un sydd yn 
cael ei anfon i bregethu yn esgor ar ddwy 
efeilles—angeu â gwae.“ Angenrhaid a osod- 
wyd arnaf, a gwae fydd i mi oni phregethaf.”— 
Parch. Owen Thomas Rolant, Caergybi. 

PECHOD MAWR A PHECHOD BYCHAN.— 
Dywed rhai nad oes cymaint o niwed mewn 
pechod bychan a phechod mawr; ond gadewch 
1ni edrych i fewn i'r pwnc. Y môr, a wyt tì yn 
boddi? O! ydwyf, meddai y môr; mi foddaf 
bawb ddaw i ty nghyrhaedd. Y llyn, wyt ti yn 
boddi? O ydwyf, yn boddi pawb ddaw i fy 
ngafael. Y pwll, wytti yn boddi? O ydwyf 
yn ddiarbed. Afon, wyt ti yn boddi? O yd- 
wyf, fe ŵyr pawb hyny, a ŵyr rywbeth am 
danaf. Ffynnon, wyt ti yn boddi? Ydwyf, 

wyf finau yn boddi. Felly y mae pechod 
Tyctan m damnio fel pechod mawr.—/Parch. 
Ednard Wathins; Llanidloes. 


i YN awr 


Y GENADAETH IUDDEWIG A SIR 
FON. “ 


Mn. Gor.,—Cefais lythyr heddyw oddiwrth 
gyfaill o gyffìniau sir Fon, yn cynnwys y llin- 
ellau canlynol:—“ Rhag ofn na ddygwyddodd 
i chwi ddarllen llythyr Mr. Donne, yn “Charles 
o'r Bala,” dymunaf alw eich sylw ato. Mae yn 
eglur ei fod yn tadogi llythyr “ Trefnydd” arnoch 
chwi; cyfeirir atoch yn eglur debygid.” Bum 
i mor hurt beth bynag a darllen llythyr Mr. 
Donne bob gair heb feddwl unwaith fod y fath 
gyfeiriad ynddo. Carwn hysbysu fy nghyfaill, 
Mr. Donne, nad ysgrifenais, na ddarllenais, ac 
na melais ì yr un gair o lythyr “ Trefnydd” 
ond cymaint ag y mae ef (Mr. Donne) wedi 
ddyfynu o hono yn eilythyr. Ac os yw ef, 
neu ereill, yn tadogi y llythyr arnaf, y maent 
yn camsynied. 
Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, 
THOMAS LEVI. 

Ystradgynlais, Mai 12. 

[Credwn mai ein dyledswydd ydyw mynegu yn y fan 
hon ddarfod i nî ddygwydd bod yn nghymdeithas Mr. 
Donne, rai dyddiau yn ol, pryd y sicrhaold ni mai nid at 
Mr. Levi, nac un person araÌl yn Nghymru, yr oedd efe yn 
cyfeirio yn ei lytbyr.—Gor.) 

ui — 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LION." 
Y DRYDEDD NOSWAITH. 

ï mae Morgan a'i wraig yn unig gyda'u 
plentyn claf. Gwaeth waeth yr y feser, ac mae 
gorphwylledd mewn rhan yn cymeryd meddiant o 
Mary. Siarada bron yn ddibaid. Mae ei holl flinder 
yn nghylch eì thad. Cyfeiria yn barhaus at yr 
addewid a wnaeth. 

“Ni 'newch anghofio'ch addewid, nhad, 'newch 
chwi ?" 

“ Na wnaf, fanwylyd—ni wnaf anghofìo,” medd 
Jo. , 
“Ni wnewch fyn'd allan y nos nes i mi fendio ?” 

“Na «naf, cariad." 

“ Nhad!” 

“ Beth, f'anwylyd ?" 

" Dowch yn nes—nid wyf eisio i mam glywed." 

Gostynga y tad ei glust i ymyl ei gwefusau. O, 
fel y cyffroa ac, y dychryna! Beth a ddywedodd 
hi wrtho?—dim ond y gehiau byrion hyn—" Ni 
wnaf fendio, nhad—'rwyf yn myn'd i farw!" Mae ei 
ruddfanau anataladwy wedi cyffroi ei wraig nes 
gwneyd iddi frysio i ochr y gwcly. “Beth ydi'r 
mater, Jo?” gofyna yn bryderus. “Peidiwch a 
deud, nhad. Ewch i ffwrdd, mam; mae genych chwi 
ddigon o flinder, beth bynag. Peidiwch a deud 
nhad.” 

Ond yroedd y geiriau wedi dyfod ato fel pro- 
phwydoliaeth, ac wedi effeithio y fath bangfeydd o 
ofnau yn nghalon Jo Morgan fel yr oedd yn an- 
mhosibl iddo ymattal beb ddangos arwyddion o boen. 
Am foment edrychai yn ngwyneb ei wraig, yna 
claddai eì wyneb yn nillad y gwely ac wylai yn 
chwerw. 4 U 

Fflachiai y gwirionedd, erbyn hyn, feddwl 
Mrs. Morgan, gan achosi cryndod trwy ei chyfan- 
soddiad oll. Cyn iddi ddadebru, yr oedd llais isel & 


Mas 21, 1859. 


CHARLES O'R BALA. 


17 


soniarus Mary wedi tori er ddystawrwydd yr ystafell, 
a chanai— * 
Iesu ar dy fonwes di 
“Rwy' yn rhoddi pwys fy mhen ; 
Yn dy freichiau 'hedeg wnaf, 
Byth i fyw i'r nefoedd wen. 

Yn fuan aeth Mary i gysgu drachefn. 

“Jo,” ebai Mrs. Morgan, wedi enyd o ddystaw- 
rwydd a chasglu ychydig nerth—“Jo, os bydd 
Mary farw ni wrewch anghofio yr achos o'i marw- 
olaeth ?” 

“O, Ffanny! Ffanny.” 

““ Na'r llaw a'i tarawodd ?” 

“Anghofio? Byth! Ac os maddeuaf i Simon 
Slade - 

“Na'r tŷ lle y cafodd y tarawiad ?” ebai Mrs. 
Morgan, cyn iddo orphen y frawddeg. 

“Nhad! nhadanwyl!” Agorai Mary ei llygaid 
gan ofyn am ei thad yn awyddus. 

“Dyma fi, cariad. Beth sydd?” a symudai Jo 
Morgan yn nes at y gwely. 

“O! ydych chwi yne, nhad? Yr oeddwn yn 
breuddwydio eich bod wedi myn'd allan; a— a— 
ond ewch chwi ddim, ewch chwi, nhad ?” 

“ Nag af, cariad—nag af." 

Chwareuai gwên siriol ar wyneb y plentyn, a 
cheuodd ei llygaid, gan syrthio ì gwsg esmwythach 

- drachefn. 

“'Rwy'n meddwl ci bod yn well,” ebai Morgan, fel 
y erymai i wrandaw ci banadliad esmwyth. 

“ Mae hi'n edrych felly,” ebai Mrs. Morgan. 

“Rwan Jo, ewch i'ch gwely. Mi orweddaf fi yma 
hefo Mary i fod yn barod os bydd eisieu rhywbeth.” 

“'Does geni ddim eisio cysgu. 'Rwy'n siwr na 
fedraf gau fy llygaid. Gan hyny, gadewch i mi aros 
i fyny hefo Mary—yr ydych chwi wedi blino.” 

Edrychai Mrs. Morgan yn graffus yn ngwyneb ei 
gwr. Yr oedd ei lygaid yn ddysglaer anarferol—a. 
chanfyddai rhyw nervousness o gylch ei wefusau. 

“ Mae'n rhaid ichwi fyn'd ich gwely, Jo," siar- 
adai yn benderfynol. “Ni chewch aros i fyny hefo 
Mary. Gan hyny, ewch y foment yma.” A thynai 
ef braidd trwy orfod i'r ystafell nesaf. 

“'Dydi ddim use, Ffanny. 'Does yrun winc o 

wsg yn fy llygaid. Rhaid i mi fod yn effro. Gan 
fn , cysgwch chwi dipyn.” 

Hyd yn nod pan y siaradai yr oedd rhyw ofn i'w 
weled yn ysgydwad ci freichiau a'i ysgwyddau, ac fel 
yr elai i mewn i'r ystafell—trwy orfodaeth ei wraig 
—dywcdai, “ Beth ydi nyne ?” 

“' Yn m'hle?” gofynai Mrs. Mori 

“O, 'rwy'n gwel'd—dim byd. Dim ond un oíy 
hen fotasau. Yr oeddwn yn meddwl mai cloben o 
gath ddu oedd yne.” 

O! y fath arswyd a ddaliai galon ei wraig an- 
hapus. Yr oedd yn adnabod yn rhy dda yr arwydd- 
jon o'r gwallgofrwydd dychrynllyd yr hwn a 
oddiweddasai ei gwr ddwywaith o'r blaen. 

“Ewch i'ch gwcly, Jo,—cwch gynted ag y 
medroch.” 

Yr oedd Morgan, erbyn hyn, yn oddefgar yn 
nwylaw ei wraig, ac ufuddhai iddi bron fel plentyn. 
Yr oedd wedi agor dillad y gwely, ac ar fedr myn'd 
iddo, pan y neidiai yn ei ol yn frawychus. 

“'Does dim yne, Jo. Beth ydi'r mater hefo 
chwi ?” 

“ Wel, wn i ddim yn siwr, Ffanny,” a thrystiai ei 
ddannedd yn eu gilydd pan y siaradai. _“ Yr oeddwn 
yn meddwl fod clamp o lyffant dan y dillad.” 

“ Mor ffol yr ydych!” eto yr oedd dagrau yn dallu 


ei llygaid wrth ddyweyd. “ Dydi o ddim ond dych- 
ymyg. Ewch i'ch gwely a cheuwch eich llygaid. 
Gwnaf gwpanaid arall o goffi cryf i chwi. Hwyrach 
y gwna hwnw ddaioni ichwi. Nid ydych ond ych- 
ydig yn ofnus. Mae saldra Mary wedi eich cyn- 
byrfu.” 

Edrychai Jo yn wyliadwrus wrth wthio ei draed 
i'r gwely. 

“* Yr ydych yn gwybod nad oes dim yn eich gwely 
—edrychwch !" 

A thaflai Mrs. Morgan holl ddillad y gwely gydag 
un ysgytiad i'r llawr. 

'Rwan! edrychwch eich hunan. Ceuwch eich 
llygeid,” ychwanegai, fel y taenai y dillad trosto 
ar ol iddo orwedd. _** Ceuwch nhw'n dŷn, a chedwch. 
nhw felly nes i mi dd'od hefo'r coffì i chwi. &wydd- 
och cystal a minau nad ydi o ddim byd ond dych- 
ymyg.” 

Ceuodd Morgan ei lygaid yn dŷn—a thynodd 
dillad dros ei en, MU “ 4 

“Byddaf yn f'ol mewn ychydig funudau,” ebai 
Mrs. Morgan, gan fyned yn frysiog tua'r drws. Ond 
cyn iddi adael yr ystafell trodd ei phen ac edrychodd 
ynol. Dyna ]lle yr eisteddai eì gwr yn unionsyth, 
gan edrych yn frawychus. 

** Peidiwch, Ffanny! peidiwch myn'd ìi ffwrdd!” 
gwaeddai yn ddychrynedig. 

“Jo! Jo! pam y byddwch mor ffol? Gwnewch 
orwedd achau eich llygaid. Dyna! 'rwan!" ebai 
Mrs. Morgan, gan roddi ei llawar ei ben a'i wasgu yn 
dŷn. “Fase dda geni dase Doctor Green yma,” ebai 
Morgan. _“ Medrai ef roi rhywbeth i mi.” 

“ A gaf fi fyn'd i'w nol ?” 

“ Ewch, Flanny! _ Brysiwch.” 

“Ond 'newch chwi ddim aros yn eich gwely." 

* Gwnaf, mi wnaf, 'rwan,” gan dynu y dillad tros 
ei wyneb. * Mi 'rosaf fel hyn nes dowch chwi yn ol. 
Rhedwch, Ffanny, a pheidiwch ac aros munud.” 

Heb aros dim aeth Mrs. Morgan allan o'r ystafell, 
a chan gymeryd hen shawl dros ei phen, rhedodd yn 
gyfiym i dŷ Doctor Green, yrhwn nid oedd yn mhell 
oddi yno. Dealìodd y doctor ar un gair sefyllfa 
alarus ei gwr, ac addawodd ddyfod yno yn ebrwydd. 
Rhedodd yn ei hol yn gyflymach nag y daethai—a'i 
chalon yn curo gan bryder. Oh! y fath waedd 
ofnadwy gyrhaeddodd ei chlustiau pan ydoedd o 
fewn ychydig lathenì i'w thŷ. Adwaenai y llais—a 
bu agos iddi lewygu. Rhoddodd un rhuthr—a'r 
foment nesaf yr oedd yn yr ystafell lle y gadawsai ei 
gwr. Ond nid oedd efe yno! A'i hanadl yn ei 
gwddf aeth i'r ystafell lle y gorweddai Mary bach. 
Ddim yma! 

“Jo! Jo!" galwai mewn llais gwanaidd. “Dyma 
fo, mam!” Yn awr gwelai fod Jo wedi dringo i'r 
gwely tu ol i'r eueth glaf, ac fod ei llaw hithau wedi 
ei thynu yn dyn am ei wddf. 

“'Newch chwi ddim gadael iddyn nhw fy niweidio 
—'newch, cariad ?' meddai y dyn truenus. 

“Ddaw dim byd i chwi, nÌ,ad,” atebai Mary mewn 
fôn a ddangosai fod ei meddwl yn glir, ac yn 
berffaith ymwybodol o gyflwr drwg ei thad. 

“O! fangyles—f'angyles Mary," meddai mewn 
]lais crynedig. _“ Gweddïwch trosta i, fy mhlentyn. 
Oh! gofynwch i'ch Tad yn y nefoedd am fy ngwared 
i rbag y creaduriaid ofnadwy yna. Cedwch allan!” 
meddai gan edrych tua'r drws, “Ewch i ffwrdd! 
Chewch chwi ddim d'od i mewn yma 1" 

“Fy nhad anwyl!" meddai y plentyn, gan roddi 
ei dwylaw o amgylch ei wddf, “chaiff dim dd'od 
atoch chwi.” " 


12 


CHARLES O'R BALA. 


Mai 21, 1869. 


Ynmhen ychydig funudau yr oedd pob n 
ddystaw. A phan nesaodd Mrs. Morgan Se a 
gly deallodd ei fod yn cysgu. O, gwsg! cwsg! 
Mor daer y gweddïodd, mewn amser a_ basiodd, am 
iddo gael cysgu, ac eto nì ddeuai cwsg ato am oriau 
—ìe, diwrnodiau, er rhoddi iddo gwsg-gyfferïau 
cryfion—nes oedd natur wedi ei dyhysbyddu, ac 
yna y cai cwsg ymdrechfa galed gyda marwolaeth. 
Ond, yr oedd yn cysgu! ,O, y fath “ddiolch i 
Dduw” gwresog a A o galon eì anhapus wraig. 

Yn fuan, clywai Mrs. Morgan droediad agosaol y 
doctor; a chyfarfyddodd ef wrth y drws. Hysbysodd 
iddo fod eì gwr yn cysgu. 

“* Mae hyny'n dda, os gwnaiff ddal ìi gysgu," ebai y 
doctor yn galonog. 

“ Ydech chwi'n meddwl y gwnaiff o, doctor ?'' 
gofynai yn bryderus. 

“Fe all. Ond allwn ni ddim gobeithio yn rhy 
gryf. Fe fyddai yn rhywbeth pur anarferol.” 

Aeth y ddau yn ddystaw i ystafell y cleifion. Yr 
oedd Morgan yn cysgu fyth, ac yr oedd yn eglur 
wrth ei anadliad dwys ei fod yn cysgu yn drwm. Yr 
oedd Mary hefyd yn cysgu, a'i gwyneb ar wyneb ei 
thad, a'i dwylaw fyth am ei wddf Cyffyrddodd yr 
olygfa hyd yn nod galon y doctor, a_goleuodd ei 
lygaid. Arhosodd z doctor am yn agos ì haner awr ; 
a chan y parhai Morgan i gysgu, aeth ymaith gan 
adael cyfferi i'w rhoddi iddo yn uniopgyrchol—ac 
addawai alw bore dranoeth. 

Mae y cloc wedi taraw haner y nos, ac ni a adawn. 
y wyliadyddes unig a phruddaidd gyda'r rhai claf. 


Yr oeddwn yn eistedd a phapyr newydd yn fy 
lJlaw—nid yn darllen, ond yn Yfyrhy— yn y « Blaclr 
Lion,” yn hwyr y prydnawn y cymerodd y dygwydd- 
iadau a ddarluniwyd le. 

“Pe mae'ch mam?" clywais Simon Slade yn 
gofyn yn yr ystafell nesaf. 

““ Mae hi wedi myn'd allan i rywle,” atebai eì ferch 
Flora. 

“I b'le?” 

“ Wn i ddim.” 

“ Er's faint mae hi ffwrdd ?” 

“ Er's dros awr." 

“A wyddoch chwi ddim i b'le mae hi wedi 
myn'd ?" 

*'Na wn, syr. 

Ni ddywedwyd dim ychwaneg, ond yr oeddwn yn 


clywed y tafarnwr yn cerdded yn drwm yn ol a, 
Yr | 


blaen ar draws yr ystafell am rai munudau. 

“ Wel, Ann! lle yr ydych chwi wedi bod ?" 
oedd drws yr ystafell wedi agor ac wedi cau. 

“Lle y b'aswn yn leicioi chwi fod hefo mi,” ebai 
Mrs. Slade yn sarug. 

“Yn lle ?" 

“ Hefo Jo Morgan.” 

“Hym!" Ni chyrhaeddodd ond yr ysgothïad hwn 
Y nghlustiau. Ond yr oeddwn yn clywed Simon yn 
rhiio rhywbeth yn ei gorn, i'r hyn yr atebai Mrs. 
gae yn Ng _ ì ì 

na gwaed y plentyn yna yn glynu 
wrth eich dnylan trwy «Eh oes, gellwch fod yn 
Salebeth ydych yn feddwl ?" gof 

y wl?” gofynai yn gyflym. 

“Yr hyn yn ddywedais. Mae Mary ugly bur 


“ Wel, beth am hyny ?” 
“Llawer. Mae y doctor yn dyweyd ei bod mewn 
l mawr. Mae y toriad ar ei phen wedi ei 
hadu i fever drom, ac mae hi allan o'ì phwyll. O, 


Simon! 
heno." 

“Beth ?” gofynai mewn tôn duchanllyd. 

“' Maehi o'i phwyll, fel y dywedais, ac yn siarad 
llawer am danoch chwi.” 

“Amdanai! Wel, beth oedd gyni hi i'w ddy- 
weyd ?"” 

“O! d'wedodd mor pififul—' Mi leiciwn dae Mr. 
Slade pro edrych mor ddig arna ì.' 'Doedd 
o ddim felly pan oeddwn i 'n myn'd i'r felin. 'Dydi o 
ddim yn y nghym'yd i ar ei lîn 'rwan, ac yn rhoi law 
arymheni." 

h Ex hi felly?” gofynai Slade yn gyn- 
o] 

To, a llawer iawn 'chwaneg. Gwaeddodd allan 
unwaith, “O peidiwch, Mr. Sìade! peidiwch! Fy 
mhen! fy mhen! O, yr oedd yn gwncyd i fy 
nghalon waedu! Na' i byth ei anghofio, Simon— 
beth pe bae hi'n marw ?” 

Bu dystawrwydd hir. 

“ Dae ni'n ol yn y felin,” ebai Mrs. Slade. 

“Dyna chwi! Ydw i ddim eisio clywed nyne eto,” 
ebai Slade yn gyffrôus. * Yr wyf wedi gwneyd slave 
o honaf fy hun ddigon o hyd." 

“Yr oedd genych gydwybod glir beth bynag," 
ebai ei wraìg. 

“'Tewch, 'newch chwi!” ebai Slade yn ddigllon. 
“ Mi 'nae rywun feddwl wrth y'ch clywed chwi'n 
siarad mod i wedi tori pob gorchymyn yn y gyf- 
raith.” 

“ Mi 'newch dori calonau yn gystal a gorchymyn- 


pe buasech wedi clywed yr byn a glywaisi 


| ion os ewch chwi'n mlaen fel yr ydych wedi dechre.” 


Siaradai Mrs. Blade yn ddigyffro, ond gyda llym- 
der digyffelyb. Atebodd Simon hi gyda rhegfa, a 

dawodd yr ystafcll gan glepian y drws ar ei ol. 
Ŷn y dystawrwydd a ganlynodd, ymneillduais i'm 
hystafell, a gorweddais am awr yn effro yn myfyrio 
ar yrhyn yr oeddwn newydd ei glywed. Y fath 
fyd o ddadguddiad oedd yn yr ymddyddan fer rhwng 


| y taíarnwr a'i wraig! 


—— 


HOLIADAU AR DDAMMEGION CRIST YN 
MAT. XIII. 
Cyflwynedig i'r Ysgolion Sabbothol. 
DAMMEG YR HAUWR. 

Bezru yw dammeg? 

Beth yw y gwahaniaeth rhwng dammeg a chwedl 
(f able) ? 

Beth yw y gwahaniaeth rhwng dammeg a diareb ? 

Beth yw y gwahaniaeth rhwng dammeg ac alleg 
Callegory ) * 

A oedd dysgu mewn dammegion yn ddull arfer- 
edig ? 

Â oes genym engreifftiau yn yr Hen Destament o 
rai yn llefaru mewn dammegion ?—enwch esiamplau. 

Paham y llefarai Crist mewn dammegion ?—enwch 
dri neu bedwar o resymau. 

Pa atebiad a roddes ef ei hunan i'w ddysgyblion ar 
hyn? 

A oedd efe yn arfer llefaru mewn dammegion o'r 
dechreuad ? 

Pa un yw y ddammeg gyntaf a lefarodd Efe? 

Pa un ai y ddammeg hon, ynte y bregeth ar y 
amynydd, a draddododd Efe gyntaf? 

Pa le yr oedd Crist pan lefarodd y ddammeg 
hon? 

Pa nifer o ddammegion sydd yn y bennod hon ? 

A lefarwyd hwy oll ar yr un adeg ? 


204 


CHARLES O'R BALA. 


Mznearix l8, 1809. 


ynwr Lloegr, archodd i'r argraff Cap Rhyddid 
“ of iberty) gael ei osod ar ; papyrau 
ad efa ydd gan y llywodraeth. 

Yn fuan wedi adferiad Charles II., mewn 
amgylchiad ym galw arno ddefnyddio papyr at 
ryw iaeth, dygwyd rhai o'r papyrau hyny 
iddo. rth edrych arnynt, gofynodd eu hystyr, 
ac wedi ei hysbysu dywedodd—“ Take it away, 
Tl have nothing to do with a fools cap.” 
Dyna ydyw gwreiddiad y term foolscap, yr hwn 
ŵ roddwyd byth ar ol hyny ar ysgrif-bapyr 
oddeutu 16 wrth 19 o fodfeddi. 

Y 
YSTORI AM Y DOETHAWR AGASSIZ. 


GwaARopnpwyp y Doethawr i draddodi darlith 
i Hoeddiadfa  (Lyceum). Gwrthodai yntau 
fyned, oherwydd fod traddodi areithiau yn ei 
anghymwyso at ei efrydiaethau arferol Tasgai 
M pod na myd Tn ì ofyn iddo, arno 
,. a thuagatlwyddo, dybygai, i'w gael, 
dywedai—Gallaf eich sicrhau y bydd y eyn 
deithas yn barod ich talu yn anrhydeddus am 
ddyfod “Nid ydyw hyny yn gymhelliad yn 
ybyd i mi ddyfod,” ebai Agassiz; “fedra îi 
ddim fforddio gwastraffu fy amser ì enill arian !” 
B——r 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LION." 
Y BEDWAREDD NOSWAITH. 
“I m'nE yr ydych yn myn'd, Ann?' gofynai 
tafarnwr. TA uwer ychydig wedi iddi dywy lu]. “ 

“ Rwy'n myn'd i edrych am Mr. Morgan,” atebai 
ei wraig. 

“ J beth ?" 

“'Rwy'n dymuno myn'd," atebwyd. 

“Wel, dydw i ddim yn dymuno i chwi fyn'd,” 
ebai Slade, yn benderfynol. 

“Does gen i ddim help am hyny, Simon. Mae 
Mary bron a marw, ac mae Jo mewn sefyllta ofn. 
adwy. Middylwn fyn'd yno, ac fe ddylech chwi- 
tbau hefyd, o ran hyny. Fe fu amser pe base gair 
yn d'od hene fod Morgan neu ei deulu mewn trallod 

b'asech"” 
7 “'Tewch, 'newch chwi?” ebai y tafarnwr, yn 
ddigllon. “Fyna i ddim i chwi bregethu i mi fel 
hyn o hyd." 

“ O, wel, ynte; peidiwch ag ymyraeth dim hefo 
fi, Simon; dyne sy' geni i i'w dd'eud. Fe ddylwn 
fyn'd fel y d'wedais,—ac 'rwyf am fyn'd." 

Ymaith & Mrs. Slade, a throdd Simon ei gefn 
arni, gan ruo yn ei gorn. Daeth ychydig gamrau 
brysiog a Mrs. Slade yn fuan at gartref truenus y 
anddwyn tlawd, gwraig yr hwn a'i cyfarfu wrth y 

Wi 


8. 
“ Sut mae Mary ?”' oedd gofyniad difrifol yr ym- 
welyddes. 
isiodd Mrs. Morgan ei hateb, ond er y symudai 
ei gwefusau ni ddeuai dim sŵn allan. Gwasgodd 
Mrs. Slade eì llaw serchog, ac aeth gyda hi i'r 
ystafell lle y gorweddai y plentyn. 


ddigon i ddarbwyllo Mrs. Slade fod angau eisoes 
wedi gosod ei fysedd oerion ar ei chyfansoddiad. 

“Sut yr ydych chwi, cariad?” gofynai, íel y 
gwyrai trosti, gan ei chusanu. 


“ Gwell. diolch i chwi," sisialai Mary. 

Yna sefydlai ei llygaid ar wyneb ei mham, gan 
edrych yn ofyngar. 

Beth svdd, cariad ?” 

“ Ydi nhad ddim wedi deffro eto ?” 

“ Nag ydi, calon.” 

“ Neiff o ddîm deffro yn fuan ?” 

“ Mae o 'n cysgu yn bur drwm. Dydw i ddim yn 
leicio ei ddeffro.” 

“O, na; peidiwch a'i ddeffro. Yr oeddwn yn 
meddwl ei fod wedi deffro.” 

Yna cauodd ei bamrantau yn flinedig. Bu dys- 
tawrwydd am enyd ; yna dywedai Mrs. Morgan wrth. 
Mrs. Slade, mewn llais isel,— 

“O, ni gawsom helyrt garw hefo Jo druan, 
neithiwr Bu raid i mi nol y doctor ato, a'i adael ei 
hunan; ac erbyn i mi dc'od yn f'ol yr oedd wedi 
myn'd at Mary i'w gwely, a hithau druan bach, â'i 
dwylaw am ei wddf, yn treio ei gysuro Ac fel hyn 
fe gysgodd am hir amser. Wedi i'r doctor ddwad 
a'i gael yn cysgu, gadawodd rhywbeth iddo i'w 
gymeryd, ac aeth i ffwrdd. Yr oeddwn yn gobeithio 
y buasai yn para i gysgu;—ond oddeutu haner y 
nos dyma fo yn deffro, ac yn neidio o'r gwely mewn 
dychryn mawr, gan waeddi yn arswydus. Deffrôdd 
hyn Mary âruan, a dychrynodd yn fawr. Mae hi 
wedi myn'd yn waeth byth ar ol hyny, Mrs. Slade. 

“Fel yr oedd yn rhuthro tua'r drws, dal ais ef 
â'm bol nerth, gerfydd ei fraich. Gwaeddodd 
Mary arno, gan dreio ei berswadio i dd'od yn ol. 
Nid heb helynt fawr y cafodd ef ìi dd'od yn ol i'r 

wely. 

a Feb aros moment rhoddais iddo yr hyn a adaw- 
odd Doctor Green. Cymerodd ef yn rhwydd. Ond. 
buom mewn helynt mawr hefo fo trwy nos. 
Cododd chwe gwaith o'i wely, a gherniadiodd; Mury 
ef i dd'od yn ol bob tro. Yr oeddwn yn parhau i 
roi y morphine iâdo fel y gorchymynodd y doctor, ac 
erbyn y bore yr oedd wedi gwneyd ei effui:h arno. 
Aeth i gysgu yn drwm, ac mae'n cysgu byth er 
hyny;—ac 'rwy'n dechreu teimlo yn anesmwyth 
TRE ofn na wnaiff o byth ddeffro. Clywais am y 
fath beth wedi dygwydd.” u ì 

“ Edrychwch ydi nhad wedi deffro,” ebai Mary, 
gan godi ei phen oddiar y gobenydd. Nid oedd 
wedi clywed yr ymddyddan rhwng ei mham a Mrs. 
Slade, oblegid yr oeddynt yn siarad yn lled isel. 

Aeth Mrs. Morgan at y drws, ac edrychodd i'r 
ystafell lle y gorweddai eì gŵr. _ u 

“Mae o'n cysgu o hyd, cariad,” meddai, wrth 
ddychwelyd at y gwely. a 

“ O! mi leiciwn iddo ddeffro. Mi leiciwn ei weled. 
Newch chwi mu'i alw fo, mam?” 

“'Rwyf wedi ei alw lawer gwaith. Ond mae y 
doctor wedi rhoi rhywbeth iddo i gysgu. Fedr o 
ddim deffro yn fuan.” U 

““ Mae o 'n cysgu yn hir iawn ;—ydych chwi ddim 
yn meddwl hyny, mam ?” 

“ Ydi, Mary ; oud gore oll iddo fo. Fe fydd yn 
well ar ol deffro.” 

Cauodd Mary ei llygaid eilwaith. Mor welw oedd 
eî gruddiau—mor ddwfn yr oedd ei llygaid wedi 
suddo—y fath gyfnewidiad ocdd yn ei holl wyneb- 


pryd! A, 
“ 'Rwyf wedi ei rhoi i fyny, Mrs. Slade,” sisinlai 


Yr oedd un tremiad ar ei gruddiau gwelw yn | M*s. Morgan, wedi ei gorchfygu gan deiml:d. 


“'Rwyf wedi ei rhoi i fyny! Mae y gwnethaf tros- 
odd : ond O! mae fy nghalon yn hollti! Fy mhlentyn 
anwyl! yn fy holl helynt yr oedd hi yn fy nghysuro 
ac yn help i mi!” 


Mennriu 18, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


205 


“Nhad!,nhad!" gwaeddai Mary yn gyffrous. 

'Trodd Mrs. Morgan at y gwely, a chan roddi ei 
l]ew_ar ei braich, dvw.dai.— 

i Mae o'n cysgu 'n drwm o hyd, cariad.” 

“ Nag ydi o ddîm, mam. Mi clywais o'n symud. 
Ewch i edrych a ydi o ddim yn ddeffro. 

Er mwyn ei boddloni, aeth y fam allan o'r ystafell, 
ac er ei syndod gwelai ei gŵr yn eistedd â'i lygaid 
yn llydain agored. 

« lieth mae Mary eisio gen i?” gofynai. 

“ Mae hi eisio eich gweled. Galwodd arnoch lawer 
gwaith. A gaf fi dd'od a hi yma ?” 

“ Na, mi wisgaf am dan: 
FAN i chwi beidio. Yr ydych, wedi bod yn 


“O, na, dydw i ddim yn teimlo fy hun yn câl.” 

Gwisgodd Morgan am dano, a thrwy gymorth ei 
wraig, ÌÌnsgodd eì gorff crynedig i'r ystafell lle y 
gorweddai Mary. 

“ O, nhad !”' y fath sirioldeb ddenai dros ei hwyneb- 
pryd!—“'Rwyf wedi bod yn dysgwyl am danoch 
cyhyd. Yr oeddwn yn meddwl na 'naech byth 
ddeffro. Cusanwch fi, nhad.” 

* Beth alla' i neud i chwi ?” gofynai Morgan fel y 
gosodai ei wyneb ar y gobenydd wrth ei hochr. 

“Dim, nhad. Dydw i eisio dim. Doedd gen i 
ond eisie eich gweled.” 

“ O, nhad anwyl! yr ydych yn wastad wedi bod 
mor dda wrtha i,” ebai y plentyn, yn dyner, gan 
roddi ei llaw fechan ar ei wyneb. 

“O, naddo! Fu'm i erioed yn dda wrth neb," 
ebai Morgan yn dorcalonus fel y codai ei hunan 
oddinr y gobenydd. 

O! fel y teimlai Mrs. Slade pan eisteddai yn dyst 
dystaw o'r olygfa hon! 

“ Dydech chwi ddim wedi bod yn dda wrthych 
eich hunan, nhad ; ond yr ydych wedi bod yn dda 
wrthom ni 'n wastad.” 

“ Peidiwch, Mary, peidiwch a son am hyny,” ebai 
Morgan. “Dywedwch mod i wedi bod yn ddrwg— 
yn ddrwg iawn. O, Mary anwyl! pe b'aswn mor 
dda a chwi, b'aswn yn leicio marw a gadael yr hen 
fyd drwg yma. O! na f'asai yma ddim licar i'w 
yfed—dim tafarmau—dim bur-rooms! O, dear! na 
fawn i wedi marw !” 

Dcdodd y dyn truenus ei wyneb drachefn yn 
nillad y gwely, ac wylodd yn chwerw. 

Y fath ddystawrwydd lÌethol, am enyd, a deyrn- 
asai tros yr ystufell. 

“Nhad!” “Torwyd y dystawrwydd gan Mary. 
Yr oedd ei llais yn glir a chroew. _ Nhad, mae gen 
i eisio d'eud rhywbeth wrtha chi.” 

“* Beth ydi o, Mary ?" 

“Fydd neb i'ch nol chwi adref, nhad.” Erbyn 
byn yml ei gwefusau, a llanwai y dagrau ei 

lygaid. 

“ Peidiwch a siarad am byny, Mary. Dydw i 
ddim am fyn'd allan nes i chwi fendio. Ydych chwi 
ddim yn cofio i mi addo ?” 

“ Ond nhad "—petrusai. 

“ Beth, cariad ?" 

_ 'Rwy'n myn'd i ffwrdd i adael y mam a chwi- 
thau." 

“ O, na, Mary, peidiwch a d'eud hynyl Fedrwn 
ni ddim gadael i chwi fyn'd,cariad,' ebai Morgan, 
mewn llais toddedig. 

“Mae Duw weli ngalwi.” Dywedii y geiriau 
yn dra difrifol, a throai eì llygaid i fyny yn addol- 


gar. . 
“O,nafaeo yn fy ngalwina! O, mi ddymunwn 


iddo fy ngalw ina !” gruddfanai Morgan gan guddio 
ei wyneb rhwng eì ddwylaw, “ Pa beth a wnaf wedi 
ichwi fyn'd? O, dear!” 

“Nhad,” siaradai Mary yn dawel drachefn. 
“ Dydych chwi ddim yn barod ì fyn'd eto. Fe 'neiff 
Duwadael i chwi fyw yn hwy i chwi 'neud eich 
hunan yn barod." 

“Sut y medraf 'neud fy hunan yn barod heb i 
chwi fy helpio i, Mary ?” 

“'Rwy' wedi treio eich helpu, nhad,—do lawer 
gwaith,” ebai Mary. 

“ Do, do, yr oeddych yn treïo fy helpio'n wastad '" 

“ Ond, 'doedd o ddim use. Yr oeddych yn myn'd 
allan, ac yn myn'd i'r dafarn fel pe b'asech yn methu 
peidio myn'd. 

Gruddïanai Morgan yn yr ysbryd. 

“ Hwyrach y medraf eich helpio yn well ar ol i 
mi farw, nhad. _ 'Rwy'n eich caru gymaint fel rwy'n 
siwr y gwneiff Duw adael i mi dd'wad atoch, ac aros 
hefo chwi i'ch gwylio. Ydych chwi ddim yn 
meddwl y gwneiff o, mam ? ” 

Ond yr oedd calon Mrs. Morgan yn rhy lawn. 
Ni ddarfu gymaint & cheisio ateb, ond eisteddai, â'i 
dagrau yn rhedeg yn afonydd oi llygaid, gan syllu 
ar wyneb ei phlentyn. 

“ Nhad, yr oeddwn yn breuddwydio rhywbeth am 
danoch pan oeddwn yn cysgu heddyw.” 

“Beth oedd o, Mary ?” 

“Yr oeddwn yn meddwl ei bod yn nos, a mod 
inau o hyd yn sal. Yr oeddych wedi addo nad aech 
allan nes i mi fendio. Ond mi aethoch allan ; ac yr 
oeddwn yn meddwl eich bod wedi myn'd i dafarn 
Mr. Slade. Ar ol imi wybod hyn teimlais fy bunan 
mor gref a paa oeddwn yn iach, a chodais i fyny, 
gwisgais am danaf, a chychwynais ar eich hol. Ond 
cynimi fyn'd yn mhell, cyfarfyddais â chi mawr 
Mr. Slade—Nero,—a chwyrnodd arna i mor ddy- 
chrynllyd nes i mi ddychrynu, a rhedeg yn fol 
gartref. Ond cychwynais wed'yn, ac eis o gwmpas 
tŷ Mr. Mason. Ond yr oedd Nero ar y ffordd, a'r 
tro yma neidiodd i fy nillad, a rhwygodd nhw'n arw. 
Rhedais yn f'ol wed'yn, a rhedodd yntau ar fol 
hyd y ffordd gartref. Ar oli mi ddwad at y drws 
elrydtais o'm cwmpas, a dyna lle'r oedd Mr. Slade 
yn hysio Nero arnai. Gynted y gwelais Mr. Slade 
—er ei fod yn edrych yn ddig arna i—collais fy holl 
ofn, a cherddais heibio i Nero, ac yntau yn dangos ei 
ddanedd, ac yn chwyrnu yn dost o hyd, ond ddaru o 
mo mrathu i. “Treiodd Mr. Slade fy stopio, ond 
rhcdais heitio iddo, nesi mi ddwad at y dafarn, a 
lle'r oeddych chwi yn sefyll yn drws._ Yr oeddych 
wedi gwisgo am danoch mor hardd. Yr oedd 
genych het a chôt newydd, a boots newydd wedi 
pol shio fel rhaì Mr. Hammond. D'wedais, O nhad ! 
chwi ydi hwn? “Iê, Mary,' medde chwithau, gan 
fy nghymeryd yn ech breichiau. “Nid yr hen Jo 
Morgan, ond Mr. Morgan 'rwan?' Yr oedd pob 
peth mor rhyfedd! Yr oedd llon'd y bar room o 
goods. Yr oedd sein y Black Lion wedi ei thynu i 
Ïawr, ac uwch ben y drws yr oeddwn yn darllen eich 
henw chwi, nhad. O! yr oeddwn mor falch nes i 
mi ddeffro; ac ar ol y cwbl 'doedd o ond breu- 
Gagaradai y oì diweddaf yn dd 

Siaradai Jentyn y geiriau diwedda! wys a 
theimladol.” i] nodd awna arall o ddwfn ddys- 
tawrwydd—ni thraethai y gwrandawyr prudd yr 
nyn oedd ar eu calonau. Yr oedd eu teimladau yn 
rhy ddwys i'w hymadroddi. Llithrodd agos i bum 
munud heibio; ac yna sisialai Mary enw ei thad, ond. 
heb agor ei llygaid. 


206 


CHARLES O'R BALA. 


Menerm 18, 1850. 


LI i i ïïxïìïïD Ŵ Ŵ Ŵ.ŴŴ.ŴŴ,.ŴŴ..,. 


< Atebo^d Morgan, a gostyngodd ei glust, 

"Fydd yna nbs ì 
Mary—“neb ond fy mam. A mae hi yn crïo'n 
wastad pan fyddwch chwi ffwrdd.” 

“ Ŵna i mo'i gadael hi, Mary, ond pan fydda i 
hefo ngwaith,” ebai Morgan. “Nid af byth allan y 
"Sa Yr ydych weli addo hyny.” 

r ydych wedi addo . 

“Mi wnaf addo mwy.” mr 

“ Beth, nhad ? 

“ Peidio byth myn'd i dafarn eto.” 

“Byth!” 

“Nag af byth. Ac mi wnaf acdo mwy eto,” 

“Nhad?”. 

“ Peidio yao dyferyn o Jiguor tra byddaf byw.” 

“ O, nhad, anwyl, anwyl!” Gyda banllef o law- 
enydd taflodd ei hunan ar ei fynwes. Cofeidiodd 
Mae hi yn gynes, ac eisteddai â'i wefusau yn 
seliedig ar ei boch fechan, a hithau yn gorwedd yn 
ei freichiau can Ulonydded a marwolaeth. A marwol- 
aeth! Iê, oblegid pan lacaodd Morgan ei freichiau, 
yr oedd ysbryd ei blentyn yn canu yn ngnauol 
angelion! 


—— 
MANION. 


lryrRAu DRwc.—Nid oes lladron gwaeth na 
Jlyfrau drwg yn bod. Gall lladron ereill eich ys- 
peilio o'ch arîan, ond yspeilia llyfrau drwg chwi o'ch 
amser, och egwyddorion, o'ch ffydd, o'ch purdeb— 
o'ch gwir werth. 

Dywedai Agar—“ Na ddyro i mi na thlodi na. 
chyfoeth,” ac y mae hyny yn weddi gan y doeth yn 
wastad. Y mae ein moddion yn debyg i'n e8gidiau : 
os yn rhy fychain, gwasgant a briwiant ni; os yn rhy 
-fawr maglent a chodyman* ni. 

Gwionsepp.— Dywed Holloway y byddei yr un 
mor rhesymol i un feddwl am fyned i'w briodi heb 
garu, ag ï un ddechre masnachu heb adverfisio. 

Gwin, Gwin, O Win cnyr !—“ Maent yn dyweyd 
î mi fod gwin vn cryfhau,” meddai John Jones, un 
diwrnod, “ac eto, wedi i mi yfed tair potel o hono, 
yr wyf yn rhy wan ì sefyll ar fy nhraed.” 

“ Ydyw Mr. Smith i mewn ?" gofynai y Gwyddel. 
“ Nag ydyw,” oeôd yr ateb; “wnewch chwì adael 
eichenw yma?” “Och! mwrdwr, ydych chwi yn 
meddwl yr af fi adre heb yr un enw !” 

Bern ypyw HEN Lansc?—Targed i ddwylaw 
meinion y rhyw deg saethu ato. 

«Does geni'r un gair araìl i'w ddyweyd wrthych, 
wraig. Fyddai byth yn ffraeo eîoffyliaid.” “Na 

. fyddwch, fy ngŵr, yr ydych yn ormod o ffrynd efo 
ffyliaid i ffraeo efo nhw.” 


“'Dawn i neidio i'r afon yma, ddyliet tî y 
byddai hi dros fy mhen a nghlustiau i, Jac?” “ Byddai 
dros dy ben di ini wn, ond digon o waith y byddai hi 
dros dy glustiau di.” 

'LLwsCDESTYN HENLANCYDDOL.—“ Dynes”—'Does 
dim eisieu dyweyd fawr am dnni, y mae hi yn ddigon 
tafodog i siarad drosti 6i hun. 

cymhar Solon y bobl i fôr, a'r areithwyr a'r 
da i'r gwyntcedd, am y byddai y môr yn 
dawel a eydd ye na. therfysgai y gwyntoedd ef. 

D; Philo Juueeus fod y synwyrau corfforol 
yn debyg i'r haul, oblegid fod yr haul yn cuddio y 
nefoedd, ac yn dadlenu y ddaear; felly y synwyrau 
corfforol a guddiant bethau nefol, ac a amlygant 
bethau daearol. < 

Panofynwydi Philip o Maedon alltudio un o'i 


chwi ond fy mam,” ebai | 


ddeiliaid am siarad yn ddrwg am dano, atebodd, 
“Gwell iddo siarad lle yr adwaenir ni ein dau, na'r 
ile yr ydym ein dau yn ddyeithr.” 

Gofynwyd i un o'r athronyddion paganaidd yn 
mha beth y gwahaniaethai ydoeth oddiwrth yr an- 
noeth? Atebodd yntau, “ Anfonwch y ddau yn 
noeth i fysg rhai Cyei:hz, e chwi a ganfyddwch." 

Pan groesodd Alecsander i Aeia, rhoââodd roddion 
Jawer i'w gadbeniaid ac ereill, a gofynodd Parmenio 
iddo, “ Syr, pa beth yr ydvchn yn ei gadw i chwi eich 
hun?” Atebodd, “Gohaith.” 

Pan ddangosodd Croesus, yn eì ymffrost, ei dry- 
sorau aur i Solon, dywedodd Solon wrtho, “ Os daw 
brenin arall, a chanddo well haiarn na chwi, bydd yn 
feistr ar yr holl aur yma.” 

Y uonp 1 Fyw yN DDEDwYDD.— 1. Ymdrechwch 
bob amser i lywodraethu eich nwydau. 2 Trenl- 
iwch eich amser yn y modd mwyaf bucdiol.. 3. Na 
wnewch neb yn elynion î chwi, a gwnewch eich 
goreu i gadw pob nn yn gyfnill a fyddo wedi bod 
unwaith felly. 4. Ceisiwch derfynu pob dadleuon, 
a gwneuthur i fyny rwygiadeu. 5. Na fyddwch 
byth am fyned yn uwch nêg y byâdo yn gweddu i 
chwi. Gellir bod yn gysurus heb wneyd dwy ffarm 
yn un.—G. W. M. 


—.— 


CHWEDL Y GATH A'R LLYGODEN. 


A glywsoch chwi chwedl y gath a'r llygoden? 
Cewch ynddi ddifyrwch, a gwers yn y fargen. 


Fe syrthiodd ryw dro 
Lyroden fach wisgi, 
Yn swp ar eî phen 
I dwba a breci; 
Wrth rwyfo yn dyn 
Edrychodd ì fyny, 
A gwelsi y gath 
Oddiarni yn gwenu. 
“O'r arwyl! meistres Pwsill 
A wnei di'n fwyn fy nghodi 
I'r lan o'r gerwyn diofn hon ? 
'Yn wir, 'rwyf bron a boddi.” 


Ha! ha! fe'th ddaliwyd, hen ladrones, 
Mae'n rhaid .t' farw mwy, y llances; 
Os gwnaf dy gais bwytâf di'n gyfan, 

Os peidio wnaf tî foddi, druan.” 

«Ti gai fy mwyta, Pwsi, 

Yn «ir, os gwnei íy n-hodi, 

Waith bydd yn oesol warth i'r llwyth, 
T'm foddi yn nhrwyth y breci.” 


Ar eî haddewid estynodd y gath, 

Ei phaì( ï waered gryn haner llath ; 
Gerfyêd eî chopa hi taflodd i'r lan, 

Yn sopen ddyferllyd, eiddilaidd a gwan. 


“Dyna, ysgwyd ffwrdd y breci, 
'Tra fwy'n parotoi i'th lyneu.” 
Ar d'rawiad neidiodd y ìlygoden 
Dros ei phen i mewn i'r agen. 
'“ Nos da, Meistres Pws," 
Meddai'n ddigon difater ; 
“ Nos da, yr hen ladi, 
Chwi goll'soch oich swper.” 
«Tyr'd yma lygoden, gwnest addaw'n ddiymod."” 
“Ha, ha, nid oedd hono ond addewid mewn diod.” 
Chwychwi bobl ieuainc, 'n enwedig rïanod, 
Gochelwch bob amser “ ADDEWID MEWN DIOD.” 
(O “Delyn y Plant”) 


“ 

DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LIÔN. 
Y BEDWAREDD NOSWAITH. 

Y BEDWAREDD noswaith oedd hi i mi fod yn bar- 

room y Black Lion. Nid oedd y cwmni yn lluosog, 


CHA 


nac mewn ysbryd pur fywioz ychwaith. Yr oedd | 


pawb wedi clywed am saldra Mary Morgan, yr hwn 
a ddilynodd mor fuan ar ol y tarawiad a gafodd gan 
Simon Slade, fel na phetrusai neb gysylltu y naill 
gyda'r llall. 
plentyn wedi bod—ac mor dyner—eto mor nerth^l 
oedd ei dylanwad arei thad, fel yr oedd y rhan fwy- 
af o fynychwyr y Black Lion wedi cymeryd ynddi 
ddawr rid ychydig; ac yr oedd y driniaeth greulon 
a dderbyniodd,—a'r saldra a ganlynodd,—wedi mwy- 
bau y dyddordeb hwn i raduau mawr. 

“AN Jo Morgan ddim wedi dwad i fyny heno,” 
ebai un. 


“A dydi o ddim yn debyg o ddwad am beth | 


chwaith,” atebwyd. 

“ P'am ?” gofynai y cyntaf. 

i Mae 'nhw'n d'eud fod y dyn befo'r pocar ar ei 
ol o.” 

“O, bobol! Mae hyny'n ddychrynllyd. Dyma'r 

ail neu'r drydedd waith iddo fod ar ei oÌ o, onide ?'" 
ê. 

“ Mae o'n ddigon tebyg o'i ddal o y tro yma.” 

“ 'Nawn i ddim synu.” 

yd. drwg, fydde fo fater yn y byd. Fe 
fyddai ei deulu yn lÌawer gwell hebddo fo.” 

““ Y scamp meddw!" ebai Harvey Green. Yr oedd 
hwn yn bresennol. “ Dydio ddim ond yn ffordd 
pawb. Gore po cynta y bydd o'r ffordd.” 

Ni ddywedodd " tafirnwr air. Lled orweddai 
ar y bar, gan edrych yn fwy difrifol nag arferol. 

“Tro go anlwcus i chwi oedd hwnyna, Simon. 
Mae nhw'n d'eud fod y plentyn yn agos ì farw.” 

“Pwy sy'n d'eud hyny?” Cynhyrfodd Simon, a 
thaflcdd drem ddigofus ar y siaradydd. 

“ Doctor Green.” 

A Ddeudodd Doctor Green erioed y fath 
th.” 

“ Do mi ddarn.” 

“* Pwy clywodd o?" 

“yn? 


chwi mr 
“ Doedd o ddim o ddifri?” Gwelwodd gwyneb- 
pryd y tafarnwr. 


“Oedd, yr oedd o. Fe gawsom fyd garw yno! 


neithiwr.” 

“ Yn mhle ?"' 

“Yn nhŷ Morgan. Mae Jo yn wallgof—a neb 
ond Mrs. Mergan, druan, ei hunan gyda fo a'i 
phlentyu claf, trwy'r nos.” 

“ Mae o yn ei haeddu hi; dyna sy' geni i'w 
dd'eud.” Ceisiai Slde ymddangos yn ddifater. 

“Mae hynyna yn siarad go galed," ebai un o'r 
cwmni. 

“Dydwiddim yn hidio os ydi o. Mae o'n wir. 
Beth arall allsai fo ddysgwyl." 

“ Mae dyn fel Jo i dosturio wrtho,” ebai un arall. 

“'Rydw i yn tosturio wrth ei deulu o," ebai 
Slade. - 

“ Yn enwedig wrth Mary fach,” ebai un yn wat- 
warus—ac achosodd foddhad mawr trwy y bar- 
room. 

Cynhyrfodd Slade, a chychwynodd o'r fan yr 
cêdd yn sefyll, gan sibrwd nad oedd wedi deall yr 
byn a ddywedwyd. 


Mor gyson ydoedd ymweliadau y ! 


Gonrmznar 2,.1850 


lJwdiwch, Simon, mi glywais siarad go gry' yn 
wyddfa y cyfreithiwr Phillips heddyw'r bure! i 
'rodd Slade ei lyga'd ar y siaradydd. 

“Os bydd y plentyn yna farw, mae'n debyg y 
| bydd raid i chwi sefyll treial am ddyn-laddiad.” 

“ Na, geneth-laddiad !” ebe llarvey Green gyda 
chwerthiniad oer. 
| _“Ond yr wyf yn siarad yn ddifrifol,” ebai y llall. 
ymdoddi r. Phillips y gellid gwneyd achos o 

ono.” 

“ Doedd hi ddim ond damwain—ac fedr holl gyf- 
reithwyr y byd ei 'neud o yn ddim arall,” sylwai 
Green, gan gymeryd plaid y tafarnwr. 

““ Nid damwain yn gwbl.” 

“ Cheisiodd o ddim taro yr eneth.” 

“Dydi hyny o bwys yn y byd. Fe daflodd y 
glass at ben ei thad. Yr oedd bwriad i wneyd 
niwed; wnaiff y gyfraith fawr o wahaniaeth yn 
nghylch y person a dderbyniodd y niwed. Peth 
arall, pwy sydd yn barod i ddweyd nad oedd yn 
ceisio taro yr eneth ?"” 

“Pwy bynag a ddywed fy mod wedi ceisio mae o'n 
gnaf celwyddog,” ebai y tafarnwr, wedi moni drwy- 

|. 


“'Thaflafi yr un glass at eich pen chwi, Simon," 
ebai y dyn yn ddigyffro. Dydw ìi ddim. yn ei hys- 
tyried hi yn ffordd dda o ymresymu, er ei bod yn 

fordd dda iawn gan rai dynion i benderfynu cwcst- 
iwn pan fyddont wedi eu gwasgu i gongl. Yn awr, 
| obarth i'n cyfaill y tafarnwr, mae'n ddrwg genyf 
| ddyweyd, nad yw ei fusnes newydd wedi gwella 
ì llawer ar ei foesau na'i dymher. Mae cryn wahan- 
| iaeth ynddo yrwan a phan oedd yn felinydd. Dydi 
o'n hidio dim byd yrwan am regu a thyngu, a thaflu 
gwydrau at benau pobl, a phobpeth bron. 'Rwyf 
yn ofni ei fod yn cymeryd eî wersi mewn ysgol go 
ddrwg." 

“ Dydw i ddim yn meddwl fod genych chwi hawl 
i sarhau dyn yn ei dŷ ei hun,” ebai Slade, mewn tôn 
ychydig yn îs nag yn flaenorol. 

“ Doedd gen ï un bwriad i'ch sarhau chwi,” ebai y 
llall. “ Doeddwn i ond siarad ar antur, gyda golwg 
ar eich sefyllfa pe dygid chwi i sefyll eich treial am 
ddyn-laddiad, a phan ddywedais nad allai neb brofi 
nad oeddych yn ceisio taro yr eneth.” 

“ Wel, doeddwn i ddim yn meddwl taro yr eneth ; 
a dydw ì ddim yn meddwl fod yna un dyn yn y bar- 
700m heno yn meddwl hyny.” 

“Dydwiddim yn meddwl hyny, yn sicr," ehai y 
person yr oedd mewn dadl âg ef. 
| | “Nafinau."—“ Na finau,” meddai pawb yn eu tro 

“Ond fel yr oeddwn yn dymmun dangos," ych- 

wancgwyd, “ni fydd yr achos mor hawdd « 
fynu yn y cwrt, pan fydd deuddeg o ddynion—a 
rheiny efallai oll yn ddieithriaid i chwi—yn eistedd 
| mewn barn ar y weithred. Fe all yv dyryswch lleiaf 
| yn y tystiolaethau achosi pethau i edrych mor ddu 
fel ag i'ch gadael heb ond ychydig ìawn o chance. 
'Rwyf yn meddwl, o'm rhan fy hun, os bydd y 
plentyn farw, deg í un na fyddwch yn ngharchar y 
sir.” 
Yr oeddwn yn sylwi ar y dyn yn barhaus tra y 
siariadai, ond nid allwn wneyd allan pa un a Uu fa 
ddifrifol, neu ynte ai ceisio dychrynu Slade yr oedd. 
Ei fod yn llwyddiannus yn nghynyrchiad yr olaf, 
oedd yn ddigon amlwg; oblegid newidiai y tafarnwr 
ei liw yn barhaus, ac yr oedd wedi ei lenwi â 
dychryn. 

“ Mae hi yn edrych yn ddu, yn ddigon siwr,” ebai 
un. 


X 


Gonpnrxar 2, 1850. 


“Iê, mae hi? safwn i ddim yn ei esgidiau o am ei 
gôt,” ebai un arall. 

“ Am ei gôt? 'nawn i ddim am ei holl ddillad a'r 
Black Lion vu y fargen," cbi y trydydd 

“Mai fod yrachos yn d lynladdiad. Beth 
yw y rrosh eth ?" 

“O ddwy i ddeng mlynedd yn y penyd-dŷ," ateb- 
wyd yn union. 

* Wel, efallai y caiff Slade bump.” 

“ Na, chaiff o ddim mwy na dwy. Fe fydd yn 
anhawdd profi fod drwg-fwrïad ganddo.” 

“ Wn i mo byny. Miclywaisi o yn rhegu ac yn 
bwgwth yr eneth lawer gwaith. Chlywsoch chi 
mono?" 

'* Do, do,” ebai bron bawb yn yr ystafell. 

“ Well ì chwi fy nghrogi i ar unwaith,” meddai 
Slade, gan geisio chwerthin. 

Y foment hon agorwyd y drws oedd o'r tu ol i 
Slade, a gwelwn wyneb pryderus ei wrsig yn ym- 
wthio i mewn am foment. Dywedodd rywbeth wrth 
ei gwr, ac ymddangosai yntau fel yn synu yn ddir- 
fawr, a gadawodd yr ystafell. 

“ Beth yw y mater 'rwan? " gofynai y naill i'r llall. 

“Synwn ì ddim nad ydi Mary Morgan wedi 
marw," sylwai un. “M: clywais hi yn dyweyd 
“mirw,'” ebai un arall, yr hwn oedd yn sefyll yn lled 
agos i'r drws. 

“Beth yw y mater Frank? gofynai amryw fel y 
deuai mab y tafarnwr i'r ystafell. 

“* Mae Mary Morgan wedi marw!” atebai y bach- 


n. 

“Druan oedd hi! druan oedd hi!" ocheneidiau 
un mewn gwir ofi.” Mae ei phoen drosedd.” 

Nid oedd gymaint ag un yn yr ystafell ond Harvey 
Green heb sibrwd rhyw air o gydymdeimlad ar dder- 
byniad y newydd galarus. 

“ Yn awr. gyfeillion,” ebai un o'r cwmni, “a 
allwn nì ddim gwneyd rhywbeth i Mrs. Morgan. A 
fedrwn ni ddim gwneyd pwrs iddi hi ? 

“Dyma fo," atebwyd yn union. “Mi roddaf fi 


ddeg swllt, a dyna nhw,” gan dynu allan yr arian, a'u 
dodi ar y bwrdd. 

“A dyna ddeg swllt atynt,” atebais inau, gan 
eu rhoddi yn ochr y rhodd gyntaf. Ac felly yr aeth 
y casgliad yn mlaen nes ei wneyd yn wyth punt. 

“I bwy yr ymddiriedwn yr arian?” oedd y gof- 
yniad nesaf. 


Mary oedd yv diweddaf oi phlant." 
an eto fe all marwolaeth y plentyn fod o f.udi.h 


CHARLES O'R BALA. 


| atebwyd. “ Ac yr ydym yn diolc! 


“ Sut felly ?" 

“Wel, fe addawodd Jo 'wrth ei blentyn yn ei 
munudau olaf—do addawodd yn ddifrifol nad yfai 
diferyn o ligaor byth. Dyna oedd holl flinder 
Mary. Ond te symudodd Jo hwn, a bu hithau farw 
yn esmwyth â'i phen ar ei fynwes. O, foneddigion I 
yr oedd yr olygfa yr un fwyaf effeithiol a welais 
erioed." 

Ymddangosai pawb fel wedi eu cynhyrfu yn fawr. 

“* Maent yn bur dlawd a thruenus,” ebai un. 

“Yn dlawd iawn," ebai Mrs. Slade. 

“ Yr ydym newydd fod yn gwneyd casgìiad i Mrs. 
Morgan. Dyma yr arion, Mrs. Slade,—wyth punt. 
Yr ydym yn eu hymddiried yn eich llaw chwi— 

wnewch â hwynt fel y gweloch yn oreu er llesiant 

rs. Morgan.” 

“O, foneddigion! 'rwyf yn diolch i chwi o waelod 
fy nghalon dros Mrs. Morgan am y weithred hael- 
ionus a charedig hon. I chwi nid yw yr aberth ond 
bychan—iddi hi fe fydd o les dirfawr, yn wir. 'Rwyf 
yn hyderu y gwnaiff ei gwr droi dalen newydd, ac 
fe fydd y cynnorthwy amserol hwn yn rbywbeth í 
ymorphwys arno nes y caiff ryw sefyllfa well mag 
sydd ganddo yn bresennol. O, foneddigion 

wnewch ymdrechu yn ffafr Jo Morgan. Mae ei 
Bdybenion yn awr yn dda. Mae yn penderfynu cadw 
addewid ei blentyn, a diwygio eifywyd. Bydded 
i'r hyn a'ch cynbyrfodd ìi wneyd y drugaredd hon 
eich cymhell i'w wylio, ac os gwelwch ef yn cyfeil- 
iorni, i'w arwain i'r iawn lwybr. O! na fydded i 
un o honcch ei annog ìi yfed! ond yn hytrach cy- 
merwch y gwydryn o'i law, ac arferwch eich holl 
ddylanwad ì'w arwain o le y demtasiwn. 

“ Maddeuwch fy hyfder yn dweyd cymaint,” ych- 
wanegai Mrs. Slade, gan wri*o yn ddwys. “'Rwyf 
yn cael fy arwain gan fy nheimladau.” 

Cymerodd yr arian oddiar y bwrdd, a chychwyn- 
odd tua'r drws. “Chwi a Gdyne aNch yn dda," 

i chwi am ein had- 
goffa o'n dyledswydd.” 

“Un gair yn rhagor, a maddeuwch i mi am ddy- 
weyd hyny," ebai Mrs. Slade, mewn llais cryncdigt 
“Gwnewch bob ymdrech i achub Jo Morgan, a 
gwyliwch nad elo un o honoch i gerdded y llwybr y 
cerddodd Jo ynddo.” 

Llithrodd Mrs. Slade allan o'r ystafell, a cheuodd 
y drws ar ei hol. 

“ Wn i ddim beth fare ei gwr yn ddyweyd am byn 
yna,” sylwai un ar ol enyd o ddystawrwydd. 

“Dydw iddim yn hidio beth fase fo ynddweyd, 
ond mi ddeuda i chwi. beth a ddywedaf fi," ateywyd 
gan un oedd yn gydnabyddus i mi fel un tra hoff o'r 
gwydryn. “ Mae'r hen foneddiges me rhei e or 
da i ni, ac 'rwyf fi fel un am ei gymerytl.. 'Rwyfam 
geisio achub Jo, ac achub fy bunan hefyd. Rwyf 
wedi decbreu cerdded y llwybr y cyfeiriodd ato; ond. 
yr wyf am droi yn fol. Gan byny nos dda i chwi 
oll ; ac os na chaiff Simon Slade chwaneg o fy chwe- 
cheiniogau, geill ddiolch i'w wraig am hyny: Duw a'i 
bendithio hi!" 

'Tynedd y dyn ei het gyda herc dros ei dalcen, a. 
gadawodd yr ystafell. 

Ymddangosai hyn fel arwydd o chwaliad.. Ym- 
neillluodd pawb i'w gartref ei hun. Yn fuan ceu- 
wyd drws y bar room, a theyrnasai dystawrwydd 
dros yr holl dŷ. Ni welais mo Slade mwy _ y noson 
hono. Yn blygeiniol bore dranoeth gadewais Cedar 
ville; edrychai y tafarnwr yn lled brudd wrth ganu 
yn iachâ mi, gan ddymuno i mi siwrnai gysurus. 


GonPHENAF 14, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


227 


gyfaill iddo yn ol. 
âm dros awr. 

Wedi codi oddiar ei liniau, aeth at y gwely, 
a gafaelodd yn llaw ei gyfaill. Meddai Melin 
thon drachefn,—“ Luther anwyl, paham na 
adewch i mi ymadael mewn heddwch ?” 

“Na, na, Philip, fedrwn ni ddim gwneyd 
hebddoch chwi,” oedd yr ateb. 

Galwodd Luther am gawl iddo, a phan oedd 
yn tasgu arno gymeryd peth o hono, dywedodd, 
— Luther anwyl, paham na adewch i mi fyned 
adref i gael gorphwyso?” 

“ Fedrwn ni ddim gwneyd hebddoch chwi, 
Philip,” ebai Luther; ac meddai drachefn, 
“ Philip, cymerwch ychydig o'r cawl yma, ac 
yna byddwch yn well.” 

Cymerodd ef; daeth yn well yn fuan ; cryf- 
haodd i'w iechyd drachefn, a bu yn llafurus am 
flynyddoedd wedi hyny gyda'r Diwygiad. 

Wedi i Luther ddychwelyd adref hysbysodd 
ei wraig mewn llawenydd mawr—““ Rhoddodd. 
Duw fy nghyfaill Melanethon yn oli mi mewn 
atebiad uniongyrchol i'm gweddi.” 

——$— 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LION." 


Y BUMED NOSWAITH. 

LrrrmRopD agos i bum mlynedd heibio cyn i'm 
gorchwyliaeth fy ngalw i Cedarville drachefn. Ni 
wyddwn ond ychydig am yr hyn a gymerodd le yno 
yn yr yspaid yna—ond yn nnig ddarfod i Simon 
Slade gael ei gyhuddo o ddynladdiad trwy achosion 
marwolaeth plentyn Jo Morgan. Ond, fodd bynag, 
trwy ddylanwad llwyddiannus y Barnwr Lyman, fe 
ddiddymwyd y cyhuddiad, ac ni orfu iddo sefyll ei 
brawf. Dywedid gan rai pobl ddarfod i'r Barnwr 
arfer pob dyfais annghyfiawn er rhyddhau Slade o'r 
cyhuddiad. Nid oedd yr argraff a wnaed ar fy 
meddwl gan y Barnwr Lyman yn un ffafriol o gwbl. 
Ymddangosai yp ddyn oer, hunanol, a bydol. 
Gwelais ar unwaith, wrth ei ymddyddanion gyda'r 
cyffredin bobl a ddeuai i'r bar-room, nad oedd ond 
gwleidyddwr gwael, arwynebol, a dibrofiad. 

Fel y treiglai y cerbyd yn mlaen canfyddwn fod 
cryn gyfnewidiad wedi cymeryd lle mewn amryw 
wrthddrychau oedd yn dra adnabyddus i mi. Yr 
oedd ein ffordd yn myned heibio preswylfod y Barn- 
wr Hammond—y gwychaf a'r mwyaf diwylliedig yn 
Cedarville; o leiaf, dyna fel yr ystyrid ef yn amser 
fy ymweliad blaenorol. Ond y foment y syrthiodd 
fy llygaid ar y lle, a'r amgylc'oedd, canfyddais 
olygfa dra gwahanol. Ai amser yn unig a ddygodd 
hyn oddiamgylch? neu ynte fy ngynefindra i â 
gwrthddrychau gwychach a achosai y gwrthdaraw- 
jad? Neu a oedd llaw diwylliad wedi sefyll yn 
wirioneddol ? 

Y cyfryw oedd yr ymofyniadau yn fy meddwl pan 
y gwelwn ddyn yn y pillporth êang a_berthynai i'r 
adeilad.. Safai âi gefn yn erbyn un o'r colofnau— 
ei het oddiam ei ben—a'i wallt hirwyn wedi ei daflu 


Parhaodd mewn gweddi 


m ysgafn ar eì wddf ai ysgwyddau. Yr oedd ei | 
n yn blygedig ar ei fynwes, ac ymddangosai fel | 
heibio, | 


mewn dwfn fyfyrdod. Fel yr elai y cerby, 
edrynhoddii[yny, ac yn y wedd newidiedig, adnabum 
y«Barnwr Hammond; 
o hyd yn llewyrchus, ond yr oedd ei wyneb yn 
deneu ailygaid yn:suddedig. : Ym oedd;helbnl yn 


Yroedd ei brydwedd yn para | 


argraffedig ar ei wynebpryd. Helbul! mor an- 
nigonol y yty yrystyr! Ah! ar y tremiad 
cyntaf y fâth fyd o flinder a agorid o Blaen Tlygad yr 
edrychydd. Nid yn ysgafn y troediodd amser yna, 
fel ar wely o flodau, ond cadarn a haiarnaidd. Gan 
fod y cerbyd yn rhedeg yn gyflym collais olwg ar y 
dyn cyfoethocaf yn Cedarville yn fuan. Yn mhen 
ychydig funudau yr oeddym o flaen y Black Lion, 
ac fel v disgynwn oddiar y cerbyd, daeth ataf ddyn 
braenllyd a gwynebgoch, ac ymafaelodd yn fy llaw— 
nî ddeallais mai Simon Slade ydoedd nes iddo siarad. 
Nid allwn ]ai'na gwrthgyferbynu ei A Jew yin 
presennol a'r hyn ydoedd pan welais ef gyntaf, rhyw 
chwech o flwyddi yn flaenorol; na helpio dyweyd 
ynof fy hunan,—“Wel, dyma beth ydyw cadw 
tafarn 7” 

Yr oedd pob peth wedi cyfnewid oddifewn ac oddi 
“allan i'r “Black Lion” a hyny nid er gwell, ond er 
gwaeth. Yn lle bod pob peth yn lân a_ phrydferth 
fel cynt, yr oeddynt yn fudr ac annhrefnus. Yn y 
bar-room yr oedd Gwyddel ieuanc gwisgi, ac estynodd. 
i mi y llyfr yr arferai teithwyr ysgrifenu eu henwau. 
ynddo. Wedi i mi ysgrifenu fy enw, gorchymynodd 
ar ì fy nghoffi gael ei gludo i'r ystafell y bwriedid i 
mi eì chymeryd yn ystod fy arhosiad. Dilynais y 
gwas, yr bwn a'm harweiniodd i'r ystafell a feddian- 
aswn yn ystod fy ymweliad blaenorol. Yma hefyd 
yr oedd cryn gyfnewidiad, ond nid er gwell. Yr 
oedd yn Rebyd a_budr, a'r arogl ffiaidd a 
drewllyd. Wedi i mi dynu y llwch oddiar fy nillad 
âc ymolchi, prysurais i lawr, a chymerais gadair, ac 
eisteddais yn y porth. Yno yr oedd amryw segur- 
wyr, dynion iach a chryf, ond dioglyd, y rhai, os 
oedd ganddynt rywbeth i'w wneyd, yr oedd yn well" 
ganddynt ddiogi na gweithio. Siglai un o honynt 
ei bunan yn ol a blaen mewn cadair gan hymio 
“ Old Folìs.at Home.” Gorweddai un arall ar ei 
wyneb, a'i gorff a'i ysbryd yn rhy ddiogi ysgwyd 
pac i ganu. Yr oedd y trydydd wedi llithro ei 
hunan yn ei gadair, a'i draed. yn nwch na'i ben yn 
cael eu cynnal gan un o'r colofnau ; tra y cysgai y 
pedwerydd ar ei gyhyd ar fainc, a'i het am ei wyneb 
er attal brathiadau y pryfaid. 

Er i bob un ohonynt ond y cysgwr fy llygadu pan 
gymerais fy eisteddle yn eu canol, ni ddarfu ìgy 
maint ag un ohonynt newid yn y gradd lleiaf ei 


agwedd. Ni chostiai symudiadau y llygad ond 
ychydig o lafur iddynt, a buont oll foudÌon ar yr 
ymdrech hwn. 


“Halo! pwy oedd hwn yna?" gwaeddai un o'r 
segurwyr yn sydyn, fel y cyflymai dyn mewn cerbyd 
ysgafn heibio; a neidiodd ar ei draed gan geisio syllu 
trwy y cwmwl llwch a gyfodasai yr olwynion a'r 
carnau. 

““ Welais i mono,” ebai y cysgadur, gan rwbioei 
lygaid a cheisio deffro ei hunan. 

“ Pwy oedd o, Mathew ? " 

Safai y Gwyddel, sef ceidwad y bar, erbyn hyn yn 

drws. 

“ Willy Hammond,” atebai Mathew. 

“Yn wir! Ai dyna ci geffyl newydd triugain 
punto?” 

“Ie” 

“Gafr! un iawn ydi o!” 

“Onite? Mae o can flastied a'i feistr ieuanc." 

“Wn i mo byny,” ebai un o'r dynion, dan 
chwerthin. 

“ Dydwi ddim yn meddwl fod dim yn y greadig-. 
aeth fedr guro Hammond. Mae o can gyflymed' a 
dim welais i.” 


228 


CHARLES O'R BALA. 


GonPHRxAF 14, 1869. 


“Iê,maeo? Ond er y cwbl mae o'n eitha' bach- 
gen, ac yn haelionus i bawb.” 
“Fe wna ei hen dad gytuno â thi yn y peth ola 
ynepydw Y ddim. chos y ft fod 
“Dydw i ddim yn ame, achos fo sy'n gorí 
sefyll y bills," atebwyd. Z a 

“'Rwyf braidd yn meddwl fod Willy wedi cael y 
llaw ucha' arno.” 

“ Yn mha fodd ? ” 

“ Hemmond a'i Fab, ydi hi yn y felin a'r dys- 
cri f bod ; ond beth am hyny? 

“'Rw; m gwybod; on am og 

a Wel, “ wnaed Willy yn Gruohwyllwr, er mwyn, 
fel y tybiai yr hen wr, iddo deimlo y cyfrifoldeb, a'i 


ofi ychydig. 

“Dofi Willy! Fe gymer fwy na hynyna i'w ddofi 
o. Mae y gurb wedi ei gymwyso yn rhy ddiweddar. 

“ Ydi, ac fe ŵyr yr hen wr hyny erbyn hyn ynw 
eitha da, 'rwyf yn meddwl, er ei ofid.” 

“ Dydi o byth yn dwad yma 'rwan, ai ydi o, 
Mathew ?” 

“ Pwy?” 

“ Y Barnwr Hammond." 

“ O bobl! nag ydi. Fe 1u Slade ac ynte yn ffraeo 
flwyddyn yn ol, a th'wllodd o byth mo'r drws wed'yn.” 

“ Rhywbeth yn nghylch Willy a ——.” Ni ddy- 
wedodd y siaradydd yr enw, ond winciodd yn ddcaÌl- 
gar, ac amneidiodd â'i ben tua'r drws, gan arwyddo 
rhywun o deulu Slade. 

“Rwyf yn deall felly." 

“ Wyt ti'n meddwl fod Willy yn hoff o honi ? ” 

Ysgydwodd Mathew ei ysgwyddai, ond ni atebodd. 

“Geneth hardd ydi hi,” sylwyd, mewn tôn isel. 
“ Mae hi ddigon dai fab Hammond vnrhyw ddiwrnod ; 
er pe base hi yn fercn i mi, fe fase yn well gen i ei 

el'd yn Jericho nag yn hoff o'i gwmni o." 

“Fe fydd ganddo ddigon o arian iddi. Mi geiff 
fyw fel brenines.” 

“ Am faint o amser ?” 

“Taw,” ebai Mathew yn ddystaw. “Dyna hi 

wan.” 

Edrychais i fyny, a gwelwn foneddiges ieuanc a 
thlos yn agoshau at y tŷ. Deallais ar unwaith wrth 
ei gwyneb rhadlon a gwylaidd mai Flora Slade yd- 
oedd. O ran teleidrwydd a phrydfferthwch corff- 
orol, yr oedd pum mlynedd wedi gwneyd cynnydd 
anhygoel arni. Fel yr elai heibio i'r lle yr eistedd- 
wn i'r tŷ, bylwais fod llawer o ôl meddwl a chystudd 
ar ei hwynebpryd, yr hyn mi wnai ond mwyhau 
ei phrydferthwch. Cefais fawr foddhad wrth weled 
Menu a ddangosai y segurwyr iddi pan yr elai 

ibio. 

“ Mewn difri', geneth dlos ydi hi," ebai un, mor 
gynted ag yr aeth i'r tŷ. 

“Mae hi'n rhy dda_i Willy Hammond, beth 
bynag,” ebai Mathew, “ er mor hael a chlyfar y geilw 
pobol o.” 

“ Dyna 'meddwl inau, atebwyd. “ Mae hi mor 
dda a phur ag angyles; ac yntau ?—pw! mae o can 
waethed ag y meder dyn ŵod agos." 

gthoddodd ymddangosiad Slade derfyn ar yr ym- 
gom. Ni wnaeth yr aìl olwg arno argraff fwy ffafriol 
ar fy meddwl na'r gyntaf. Yr oedd ei wyneb yn 
hagr, a phan gymerodd gadair yn fy ochr yr oedd ei 
anadl ddrewllyd yn dyweyd ei fod wedi myn'd yn 
yfwr trwm. 

“ Welsoch chwi Frank y prydnawn yma?” gofynai 
i Mathew, ar ol i ni ymddyddan ychydig. 

“ Naddo,” oedd atebiad ceidwad Yr 

“ Mi gwelais i o gyda Tom Wilkins, pan oeddwn. 


yn dywad yma," ebai un o'r dynion oedd yn eistedd 
yn y porth.” 

“Beth oedd o'n wneyd hefo Tom Wilkins ? ” got- 
ynai Slade mewn tôn ofidus. “Dydi o ddim yn 
meindio llawer pwy fydd ei gwmni.” 

“Saethu.” 

“Saethu !"” 

“Iê. Yr oedd gan bob un o honynt ŵn adar. 
Doeddwn i ddim yn ddigon agos atynti ofyn i b'le 
yr oedda nhw'n myn'd.” 

Cynhyrfodd Slade yn fawr wrth y gawydd. Wedi 


iddo sibrwd rhywbeth rhyngddo âg ef ei hun, cyfod- 
odd ac aeth i'r tŷ. 
“Gallaswn ddeud llawer chw: am Frank 


wrth yr hen law,” ychwanegai y dyn,” ond waeth 
tewi.” 

““ Wyr Slade mo haner ei hanes,” sylwai Mathew, 
“y fo ydi y bachgen tosta a welais i erioed.” 

“Bachgen! Fe fydde yn oarw gan Frank eich 
clywed yn ei alw yn fachgen.” 

“ Fydda i un amser yn siarad hefo fo, o rau hyny,” 
atebai Mathew, “ oblegid pe bae o a minau yn myn'd 
ì ffraeo fe fydde yne helynt o honi—ddaliai yr un tŷ 
mo'no ni wed'yn.” 

“ Rwyf yn synu na wnai eì dad ymorol am ryw 
fusnes iddo. Mae y bywyd dioglyd y mae yn ei gael 
yn siwr o'i ddinystrio.” 

“ Fe fu tu ol i'r bar am flwyddyn neu ddwy." 

“Do; ac un iawn oedd o am gymysgu gwydriad 
—ond h 

'* Yr oedd yn gwsmer rhy dda ei hunan ? ” 

“Gwir. Fe feddwodd fel ffwl cyn cyrhaedd ei 
bymtheg oed.” 

“ Bobl anwyl!" 

Ŵr Mae o'n ddigon gwir, syr,” ebai y dyn, gan droi 
ataf. 
“ Ac nid dyna'r cwbl. Chwi wyddoch nad ydi 
ymddyddanion y bar-room o'r chwaeth oreu bob 
amser. Fe gymrodd Frank ei ddysg yn fuan; a 
chyn pen ychydig amser yr oedd yn gystal rhegwr 
ag un o honynt. Dydw i ddim yn sant fy 
hunan; ond rwyf wedi teimlo fy ngwaed yn rhedeg 
yn oer lawer gwaith wrth ei glywed yn rhegu.” 

“Yr wyf yn tosturio tros ei fam,” sylwais; 
cad rhedodd fy meddwl yn union at Mrs. 

lade. 

“Chwi ellwch,” atebwyd. “Rwyf yn meddwl 
mad oes neb â chalon bruddach yn Cedarville. 
Diwrnod du oedd o iddi hi pan roddodd Simon Slade 


y felin i fyny, ac adeiladu tafarn. Yr oedd hi yn 
erbyn hyny o'r dechreuad.” 

“ Yr wyf yn deall felly.” 

“'Rwyf yn ei wybod,” ebai ydyn.” *“ Mae fy 


ngwraig wedi bod yn gydnabyddus â hi am flynydd- 
oedd, SRwyf yn cofio yn dda pan werthwyd 3 Telin 
iddi ddod i'n tŷ ni ac wylo fel plentyn. Ond fe 
fynai Slade fod yn dafarnwr. Ac nid wyf yn meddwl 
imi weled gwên wirioneddol ar wyneb Mrs. Slade 
byth wed'yn, syr.” 

“Yr oedd hyny yn llawer i ddyn i'w golli," 
meddwn. 

“ Beth ?” gofynai, heb fy neall yn glir. 

““ Gwyneb siriol ei wraig,” atebais. 

“Nid oedd y gwyneb ond dangoseg o'r galon," 
ebai yntau. 
“ Gwaethaf oll.” 
“ Digon gwir. Oedd yr oedd yn llawer i'w golli." 
“ Ond beth mae o wedi enill ìi wneyd i fyny am 


hyn ?' 
Ysgydwodd y dyn ei ysgwyddau. 


GoRPHENAF l4, 1859, 


CHARLES O'R BALA. 


“Tê, beth mae o wedi enill ?" gofynais eilwaith. 

““ Fedrwch chwì ddyweyd i mi ?” 

“ Wel un peth, y mae yn gyfoethocach.” 

“ Ac yn hapusach ?” 

Ysgydwodd y dyn ei ysgwyddau drachefn, “Ah! 
leiciwn i ddim dyweyd hyny.” 

“ Wel faint cyfoethocach ?” gofynais. 

“Oh! llawer. Yr oedd rhywun yn dyweyd ddoe 
ei fod yn werth pum mil o bunnau.” 

“ Yn wir? cymaint a byny !” 

“ Ydi.” 

“ Pa fodd y casglodd 

“Mae ei fusnes yn fawr yn y bar, 
chwi wyddoch fod hwnw yn talu yn dd: 

““ Rhaid ei fod wedi gwerthu llawer o liguor mewn 
chwe mlynedd.” 

“Y mae felly. Dydw i ddim yn meddwl y bydd- 
wn yn mhell cd lle E d'wedwn fod cymaint o 

yn 


fath gyfoeth mor fuan ?"' 
” atebai. “ A 


li wedi ei yfe derville yn y chwe mlyn- 
edd diweddaf ag a yfwyd yn yr ugain mlynedd 


blaenorol, cyn agor y Black Lion.” 
““ D'wedwch ddeugain,” ebai un oedd yn gwrandaw 
ar yr ymddyddan. 


“* Wel, d'wedwn ddeugain ynte,” atebai y dyn. 
“Pa fodd y mae hyn?” gofynais. “ Yr oedd 
genych, dafarn yma cyn i'r Black Lion gael ei 
yr” 


“Oedd; a llawer man arall lle y gwerthid liguor. 
Ond yr oedd pawb yn mhell ac yn agos yn 'nabod 
Simon Slade y Melinydd, a phawb yn hoff o hono. 
Yr oedd yn felinydd da, ac yn ddyn llawen a digrif 
bob amser. Fe adeiladodd Slade y dafarn, ac fe'i 
gosododd hi allan yn harddach nag un oedd yma o'r 
blaen. Cefnogwyd ei anturiaeth ar unwaith gan y 
Barnwr Hammond, y_ Barnwr Lyman, a'r Cyfreith- 
iwr Wilson, a chan holl grach-foneddigion y lle; ac 
wrth gwrs gwnaeth pawb yr un fath. Felly chwi 
ellwch yn hawdd roddi cyfrif am ei gyfoeth.” 

“Fe feddylid yn y dechreu,” meddwn, “fod y 
dafarn newydd yn myn'd i wneyd rhyfeddodau i 
Cedarville." 

“Do;" atebai y dyn dan chwerthin, “ ac felly mae 
wedi gwneyd.” 

“ Yn mha fodd ?" 

“Oh! mewn llawer modd. Mae hi wedi gwneyd 
rhai dynion yn gyfoethocach, a rhai yn dlotach ?” 

“ Pwy mae hi wedi wneyd yn dlotach ?” 

“ Dwsiniau o bobol. Gellwch gymeryd yn gan- 
iataol, os gwelwch dafarnwr â busnes da ganddo, ac 


yn myn'd yn gyfoethog, fod llawer o bobl yn myn'd 
yn dlawd.” 
«Sutfelly?” Yr oeddwn yn dymuno clywed pa 


fodd yr oedd y dyn—yr hwn yr oedd yn hawdd can- 
fod oedd yn gwsmer da_yn mar rhywun—yn ymres- 
ymu ar y pwnc. 

“ Dydi'r tafarnwr ddim yn chwanegu cyfoeth neb. 
Mae yn cymeryd arian ei gwsmeriaid ; ond yn rhoi 
dim o werth yn ol—dim a ellir ei gyfrif yn elw per- 
sonol. Mae o yn ogymaint yn gyfoethocach a hwy- 
thau yn ogymaint yn dlotach ; onid felly y mae 
hi?” 

Cydsyniai, yn gwbl â'r hyn a ddywedai, ac ych- 
wanegais— 

“ Pwy yn neillduol sydd pir dlotach ?" 

“ Y Barnwr Hammond, fel un.” 

“Yn wir.” 

“Ydi y mae yn dlotach lawer. 

“Beth sydd wedi achosi i'r Barnwr fyn'd yn 
dlotach ?” y 

“* Agoriad y dafarn yna, íel y d'wedais.” 


” 


“ Yn mha fodd yr effeithiodd y peth arno?” 

“ Yr oedd yn un o gefnogwyr gwresocaf Slade. 
I ddangos ei gefnogaeth yr oedd yn dyfod yna bob 
dydd ac yn cymeryd ei wydriad o frandi, ac yn 
anog pawb ereill i wneyd yr un modd. Yn mhlith 
nal a ddilynodd ei esiampl yr oedd ei fab Willy. 

id oedd am ugain milldir o gwmpas ddyn ieuanc 
mwy gobeithiol na Willy, cyn agor y trap dynol 
yma”—gostynodd y dyn ei lais wrth roddi yr enw 
yna i dafarn Slade. “Ond yn awr,” ychwanegai, 
“ nid oes un yn rhuthro i ddinystr yn gyflymach nag 
ydi Willy. Pan yn rhy ddiweddar, fe welodd ei 
dad fod eì fab wedi llygru, ac fod y cwmni a gadwai 
o gymeriad peryglus. Fe brynodd hen felin Slade 
oherwydd dau reswm—yn gyntaf er mwyn enill swm 
mawr o arian, fel y tybiai,—ac yn ail er mwyn cadw 
Willy mewn busnes, a'i gadw oddiwrth ei ni 
drwg. Er mwyn gwneyd yr olaf yn fwy sicr, yn 
annoeth, ymddiriedodd ef yn brif reolwr y gwai 
Ond y mae yn anturiaeth sydd wedi troi yn fethi 
Clywais ddoc fod y felin ì gael ei chau ifyny, 
chynnyg ar werth.” 

“Onid ydyw cadw melin yn orchwyl mor enillgar 
ag y tybid ei fod ?" 

“Nag ydi; o dan reolaeth Willy Hammond. 
Yr oedd ganddo ormod o gyfeillion drwg—dynion 
oedd yn glynu wrtho am tod ganddo ddigon o arian, 
ac yn eu gwario fel dwr. Yr oedd haner ei amser 
o'r felin, ac yn dra esgeulus o'i fusnes. Clywais ddy- 
weyd ei fod wedi gwastraffu ei dair mil punau a 
chwaneg i'w canlyn." 

“ Sut mae hyny yn bosibl ?” 

““ Wel, mae pobol yn siarad, ac nid bob amser ar 
antur. Mae yma ddyn wedi bod yn aros yma y rhan 
fwyaf o'i amser y pum mlynedd diweddaf o'r enw 
Green. Dydio'n gwneyd dim—ŵyr neb o b'le daeth 
O—a does ganddo ddim cyfeillion yn y gym'dogaeth. 
Wel, fe ddaeth y dyn yma yn ydy ddu â Willy, 
trwy ei fod yn arfer myn'd i'r bar—ac mae nhw'n 
gyfeillion sownd byth er hyny. Fe ddywedir, syr, 
fod y Green yma yn gambliwr; a rwy i yn credu 
hyny fy hun. _ Os felly, mae'n ddigon hawdd gweled. 
lle mae arian Willy wedi myn'd.” 

Cydsyniais âg ef) yn yr hyn a ddywedai. 

“ Wel, gan fod Green yn gambliwr,” meddwn, “y 
mae ef yn gyfoethocach ar ol agoriad y dafarn newydd 
yn Cedarville.” 

'“ Ydi, ac mae Cedarville yn ogymiant yn dlotach ; 
achos chlywais i erioed eì fod wedi prynu modfedd o 
dir, na rhoi un geiniog at un gymdeithas ddaionus. 
Dydi o ond sugnwr gwaed.” 

“ Nid yn unig y mae yn eu hysbeilio o'u harian,” 
sylwais, * ond y mae yn llygru y rhai y mae a wnelo 
efe â hwy.” 

“Gwir.” 

“ Efallai unai nid Willy Hammond yn unig y mae 
wedi ei lygru,” sylwais. 

“O, nage, syr. 'Rwyf wedi arfer dwad yma bob 
nos er's llawer o flynyddoedd, fel mae mwya' 
c'wilydd,” ychwanegai, ““ond felly mae hi'n bod. 
'Rwyf wedi sylwi ar bob peth o ngwmpas. Yn 
mhlith yr ymwelwyr cyson, y mae o leiaf haner 
dwsin o ddynion ieuainc sydd yn perthyn i'r teulu- 
oedd goreu yn yr ardal. Maent oll yn dyfod yma 
yn ddiarwybod i'w cyfeillion a'u perthynasau. Nid 
ydynt yn yfed llawer—ond rhyw lasiad neu ddau 
bob un. Oddeutu naw o'r gloch cewch weled y naill. 
ar ol y llall yn llithro yn ddystaw o'r bar, ac yn cael 
eu dilyn gan Green a Slade. Gellwch weled goleu 
bob amser o'r nos yn pelydru yn wanaidd o ryw 


990 


CHARLES O'R BALA. 


GoRPHENaAr l4; 1859. 


ystafell neillduol, yr hon y gwn mai ystafell Green 
ydyw. Dyma'r ffeithiau, syr, a thynwch chwi y 
casgliad.” 

“Beth! a ydyw Slade yn myn'd gyda'r dynion 
ieuainc hyn ?” gofynais, “A ydych yn meddwl ei fod 
yntau yn gamblo?” 

“ o nad ydi Slade yn dŵl yn llaw Harvey Green, 
yr ydw ì yn camgymeryd.” 

“ Anmhosil E “ 

“ Ysgol ddrwg ydi cadw tafarn, syr,” ebai y dyn. 

“ Ymswyf yn cddef hyny yn rhwydd.” ay 

“Y mae yn yr ysgol er's saith mlynedd, ac wedi 
dysgu yn dda, syr.” 

“ Rhy wir." 

“ Dydi Simon Slade ddim yr un dyn fel tafarnwr, 
ag ydoedd fel melinydd. Medr rhywun â haner 


llygad wel'd hyny.” 

“A ydyw Slade yn meddwi?” 

“ Mae yn cymeryd tipyn gormod." 

“ Arwydd ddrwg.” 

“lê; ac os na fydd Simon Slade yn dlotach 
flwyddyn i heddyw nag ydi o yrwan, dydw i ddim 
yn brophwyd. Mae y gambliwr proffesedig yn 
ormod o ddyn iddo.” 

Dybenodd ein hymddyddan yn y fan hyn, trwy i 
yYMn gyfodi ei fys ar fy nghyfaill siaradus, ì gael 

wnc; a gadawodd fì yn ddiseremoni. 
ysigo 
Y PLENTYN DA. 


Pa beth? Y mae plant, onid ydynt? yn hoff iawn o 
arluniau. A garech chwi, fy mhlant i, gael arlua 
(picture) o blentyn da? Neu yn hytrach, rhag i 
nì eich siomi, gofynwn—A garech chwi glywed hanes 
bachgen bychan a ystyrid yn blentyn da? Adna- 
byddid ef yn gyffredin wrth yr enw Daniel Bach ; 
nid am ei fod yn llai na phlant ereill o'i oedran y 
gelwid ef felly, ond oherwydd ei fod yn un anwyl 
iawn gan bawb a'i hadwaenai—oblegid y mae bach yn 
aml yn cael ei arferyd i ddangos serch ac anwyldeb 
at ryw bersonau, yn neillduol plant da ; gelwid yntau 
Daniel Bach am yr hoffai pawb ef. Peidiwch un 
amser ac ofni pan glywoch hen ŵr neu hen wraig yn 
dywedyd wrthych “ Fy machgen bach i," neu * Fy 
ngeneth fach i :” nid rhoi ar ddeall y mae hyny eich 
bod yn debyg i Zachêus, yn fychan o gorffolaeth ; 
ond fod y cyfryw a ddywed felly wrthych yn eich 
caru yn fawr, ac yn dymuno eich lles. 

Enw ei dad oedd Robert Gruffudd, ond nid oedd 
neb yn ei adnabod wrth ei enw priodol; ac y mae 
yn resyn meddwl na fyddai pawb yn cael eu cyfarch 
wrth eu henwau bedydd, ond yn lle hyny y mae y 
naill yn “ Dwm” a'r llall “ Guts," a'r trydydd yn 
“Wil,” &c., &c,—nid felly y gwneir âr cŵn a'r 
ceffylau. Y maent hwy oll yn cael yr enw a roddwyd 
iddynt gyntaf. Yr ydym yn cofio pan yn lled 
ienanc, yn mysg ereill o'r un oed, ein bod yn taro at 
y gorchwyl o fedyddio ci, a galwyd ef yn Pincher, 
ac ni chynnygiodd neb ei alw wrth yr un enw arall, 
ar beryul cael gwybod pwysau dwrn y llall; ond yr 
oedd Shon yn dyfod allân yn aml am John, a Dai 
am Dafydd, ond ni ddylai pethau fod felly chwaith. 
Adwaenid tad Daniel Bach wrth yr enw “ Bob ga'dd 


'iladd.” Ryw dro cafodd ergyd gan gareg,ac ar y | 
funud hono dywedodd yn ddisymwth—“O 'rydwi | 


wedi'ym lladd 'rwan;'" chwarddodd rhywrai am ei 
ben, ac adroddasant y stori, a byth oddiar hyny nìd 
oedd neb yn gwybod dim am dano oddieithr i chwi 
ofyn am “ Bob ga'dd 'i ladd,” er mai yn mhlith y 
byw y ceid ef bob amser. Dyn go anwybodus oedd 


Bob, ond nid ffol er hyny, oblegid dro, pan yn 
myned drwy FYD ale, gofynodd 2hyw Ena iddo, 
faint oedd raid iddo dalu am gael myned drwodd. 
Dywedodd yntau—“ Y mae gwahanol brisiau; mae 

swm yn dybynu ar ba fath anifail yr ystyriwch eich 

un,—os asyn, cewch fyned yn rhad iawn.” Felly 
ceid rhyw wif fechan ddiniwed gan Bob bob haner 
blwyddyn. 

Enw mam y llanc ydoedd Liza: dynes gref, iach 
yr olwg, yn llawn bywiogrwydd, mwyn, garedig, 
dalentog, ac, uwchlaw pobpeth, yn ol barn pawb yn 
un wir dduwiol. 

Yr oedd ganddi ddosbarth yn yr Ysgol Sabbothol 
bob amser,—dosbarth o blant,—ac yr oedd rhyw 
hynodrwydd ynddi fel athrawes, rhagor y cyffredin ; 
byddai bob amser yn llywodraethu ei dosbarth â 

wên ar ei hwyneb, ac yr oedd ar bob plentyn ofn ei 
ieio yn unig o barch iddi. 
'an yr oedd Daniel Bach tua phedair blwy: 


y nos 
adnod 


awdd ei gael mewn cyfyngder." 
weddïo, ac nid oedd eisieu eì chymhell i fod yn daer 
y tro hwnw. Yr oedd meddwl fod Daniel Bach 
mewn perygl yn peri iddi lynu wrth yr orsedd, am 
i'r Arglwydd eu cadw ill dau. 

Rywbryd yn y nos, rhwng cwsg ac effro, hi a 
freuddwydiodd, a thybiodd weled ohoni wraig drws- 
iadus yn dyfod ati, ac ar ol cyfarch gwell, yn gofyn 
iddi am gael eweled y baban; yna cusanodd ef, a 
gofynodd beth oedd ei bris. Ei bris?” ebe hithau, 
“nid oes bris arno." “Tybed?” meddai y wraig, 
“ oni fuasai yn well genych gael ymadael âg ef na 
thrafferthu i'w fagu?” “Na,” meddai'r fam, “ pleser 
i gyd yw hyny; a fu gyda chwi blant, mam?” “Mo, 
mi a wn beth ydyw cariad mam at blentyn fel 
chwithau, ond cefais fy amddifadu o'r unig blentyn 
a fu imi erioed, pan ydoed I tua phum mlwydd oed." 
| “Sat y bu i chwi golli yr un bach, mam?” “O, ryw 
| ddiwrnod aeth gyda'r bugail i fyny i'r mynydd hwn, 
a daeth yn niwl tew, ac ni welsom byth mohono, ac 
nid ydym chwaith wedi cael o hyd i'w gorff, na dim 
o'i ddillad chwaith.” “ Faiut sydd, m'am, er pan 
gollasoch ef?' “'Tua thair wythnos, neu yshydig 
yn'chwaneg.” Beth yw'r rheswm, mam, eich bol 
ar y mynydd y pryd yma o'r nos?” “Chwilio ydwyf 
| o hyd am fy mhlentyn anwyl, ebe hithau, ac yn ofni 
bellach na chaf ef byth, ond yr ydwyf yn penderfynu 
| cymeryd y plentyn cyntaf a gaf afael arno yn lle yr 


GonPRRNAF 28, 1809, 


CHARLES ,O'R BALA. 


2a 


wedd gwerthfawr hwn; ond lle bynag y bo 
hwn, y mae yn abl i gynyrchu pob rinwedd 
arall, a hyny am mai efe ydyw eu mammaeth. 
Nid yw unrhyw addurn yn y blodyn, yn 
annibynol ar fywyd, o unrhyw wasanaeth; felly 
am deuluoedd, os byddant yn meddu rhai rhin- 
weddau, ac yn amddifad o'r rhinwedd mawr 
hwn, y maent yn gwbl dlawd. Ond nid felly 
yr oedd teulu Bethania; nid yn unig yr oeddynt 
yn lletygar, cyfeillgar, a_ charedig, ond yr 
oeddynt yn rhai duwiol. Mae'n wir eu bod yn 
gyfeillion mynwesol i'r Arglwydd Iesu fel dyn, 
ond yr oeddynt mewn undeb flydd âg Ef fel 
Duw; credent mai Efe ydoedd y Messiah 
addawedig, y Crist oedd ar ddyfod i'r byd. 
Ebe Martha, “Yr wyf fi yn credu mai ti yw y 
Crist, Mab Duw;” ac, fel y cyfryw, yr oeddynt 
yn rhai hynod o ymdrechgar gydag achos Iesu 
Grist yn y byd; yr oeddynt â'n holl egni yn 
gwneyd crefydd. eu Harglwydd yn hysbys i'w 
cymydogion tywyll ac anneallus Credwn fod 
dyledswyddau crefyddol teuluaidd yn uchel iawn 
yn ngolwg teulu Bethania. Esgynai o'i hael- 
wyd ddedwydd yn fynych weddiau taer i'r nef- 
oedd am i'r Tad sydd yno gâdw eu Hathraw 
mawr rhag y gelynion creulawn oedd yn barod 
i'w amgylchu, a hyny yn wastad gyda phryder 
yn deillio oddiar wir gariad tuag ato; nid rhyw 
bryder pruddaidd, digalon, fel y mae y dyn 
anianol yn ei feddu; nid rhyw ofn a dychryn 
felly oedd yn eu llywodraethu hwy; na, nid y 
cymerìad yna y mae duwioldeb yn ei wisgo, 
ond yn hytrach “ei ffyrdd hi sydd ffyrdd 
hyfrydwch, a'i llwybrau ydynt heddwch.” 
Gwir eu bod yn ffyrdd culion, ac i raddau yn 
anhawdd eu teithio, ond mae pob cam arnynt 
yn cael ei oleuo gan ddysgleirdeb dymunol 
“Haul mawr Cyfiawnder;” ac mae'n ddiamheu 
genym ni fod teulu Bethania erbyn heddyw 
wedi eu teithio yn llwyddianus, a'u bod yn awr 
yn berlau dysglaer yn mwynhau gogoniant 
rhyfeddol y drydedd nef. 

Yn drydydd, £u DEDWYDDWCH. 

Enw cyffredin iawn arnynt gan dduwinydd- 
ion ac ereill yw “y teulu dedwydd;” er nad yw 
enw yn cael ei roddi arnynt yn yr hanes 
ythyrol, eto meddyliem y goddef yntau yn 
haf naturiol i ni eu galw wrth yr enw “y 
teulu dedwydd.” Ein hymofyniad, gan hyny, 
yn awr ydyw, beth oedd yn cyfansoddi eu 
dedwyddwch? Cawn eu bod o ran eu sefyllfa 
yn y byd yn rhai uchel a chyfrifol fel y nodwyd, 
ac y mae gwaith Mair yn eneinio yr Iesu yn 
brawf arall o hyny. _ Fe ddywedir fod yr enaint 
a dywalltwyd ganddi yn werth tros naw punt 
o'n harian ni, a phe buasent yn dlawd iawn nis 
gallasent wneyd y fath aberth. Yr oedd hyn 
yn cyfansoddi rhyw fath o ddedwyddwch; ond 
nid y gwir ddedwyddwch. Ni gawn fod Beth- 
ania fel ardal yn lle hynod o brydferth a hyfryd; 
golygfa farddonol dros ben oedd i'w chael ar 


ochr yr Olewydd pan y byddai y gwinwydd, yr 
olewydd, yr almonau, y dhgysndd, a'r peli 
wydd yn llawn dail a ffrwythau, ac mej 
mewn ymrysonfa am brydferthu ardal Bethania; 
î ond nìd hyny chwaith oedd y prif beth oedd yn 
cyfansoddi eu dedwyddwch; mae yn ddiamheu 
mai th mawr oedd yn cyfansoddi eu 
dedwyddwch hwy ydoedd, y cymeriad dysglaer 
y ceisiasom eisoes ei ddarlunio; ac os dymunai 
teuluoedd yn awr weled teulu yn meddu ar 
ddedwyddwch gwirioneddol, edrycher ar deulu 
Bethania. O! 'r fath undeb agos oedd cydrhyng- 
ddynt, a_phob amser “mewn undeb y mae 
nerth.” Elen wir angenrheidiol mewn teulu 
yw undeb. Dangosodd un hen dywysog 
Cymreig wirionedd hyn mewn dull tarawgar 
unwaith,—galwodd ei feibion yn nghyd a 
dywedodd wrthynt am dori ffon bob un; wedi 
iddo eu rhwymo yn nghyd archodd iddynt eu 
tori, methasant yn deg; wedi hyny rhoddodd 
ffon unigol iddynt i'w thori, yr hyn a wnaethant 
yn hawdd; yna, ebe fe, os byddwch chwi mor 
synwyrol a bod mewn undeb â'ch gilydd nis 
gall neb eich gorchfygu, ond os ymddiriedwch 
yn eich nerth personol yn lle eich nerth unedig, 
yr ydych yn sicr o gael eich gorchfygu. Elfen 
arall wir angenrheidiol mewn teulu yw cariad, 
oblegid “rhwymyn pob cymdeithas yw cariad,” 
yr hon yn amlwg a welir yn nghyfansoddiad 
dedwyddwch teulu Bethania. Ond yn benaf o 
bob peth duwioldeb oedd yn cyfansoddi eu gwir 
ddedwyddwch, a hyny am nad oes neb yn 
wirioneddol ddedwydd ond y rhai y maddeuwyd 
eu pechod; mae fod cylwybod euog yn aros yn 
ddigon ìi gynyrchu annedwyddwch yn nghanol y 
pleserau daearol mwyaf; ac, o'r ochr arall, lle 
bo gwir dduwioldeb yn trigo y mae hi yn 
galluopi ei pherchenog i orfoleddu, ïe yn 
nghanol gorthrymderau. _ Dewisodd — teulu 
Bethania. y “rhan dda,” yr hon fu yn 
ddedwyddwch iddynt mewn amser, ac sydd yn 
awr yn etifeddiaeth iddynt yn y nefoedd; a 
chofied pob teulu yn awr fod yn rhaid iddynt 
hwythau gael y “rhan dda” neu ynte ni 
byddant byth yn ddedwydd. Wrth derfynu, 
dymunem yn ostyngedig argymhell teulu Beth- 
ania i sylw holl deuluoedd Cymru fel rhai 
hynod mewn duwioldeb, ac fel y cyfryw yn 
deilwng i ymdebygu iddynt. 
Ffestiniog. W. Jones, 

—— 

DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LION." 

Y BUMMED NOSWAITH. 

Yn oedd y swper y cyfranogais o hono. y prydnawn 
hwnw yn dra gwahanol i'r un a gefais yn fy ym- 
weliad cyntaf â'r “ Black Lion." Yr oedd y llian 
| bwrdd, nid yn unig yn llychwinog, ond yn ffiaidd a 
| budr; yr oedd y dysglau, y cwpanau, y cyllyll a'r 
| ffyrc yn glynu wrth fy nwylaw gan fudreddi, a'r 
| ymborth o'r fath ansawdd fel y digonodd fy chwant 
| âg ychydig dameidiau. Nid oedd gwr na gwraig y. 
dafarn wrth y bwrdd; ond gweinyddai rhyw ddwy 


242 


CHARLES O'R BALA. 


GoRPHENAr 28, 1859, 


'Wyddeles anghynes ar yr achlysur. Yr oeddwn yn 
wir newynog pan ganwyd y gloch arnaf i swpera; 
ond fe beidiodd gwanc fy ystymoc yn fuan yn awyr 
afiachus y giniaw«gell, a myfi oedd y cyntaf i adael 
y bwrdd. 

Yn fuan wedi hyn, goleuwyd y lampau. Dechreu- 
oddd cwmni ymgasglu i'r bar-room êarg, lle yr oedd 
eisteddleoedd cysurus, byrddan, papyrau newyddion, 
bach gamnwn boards, dominoes, &c.. Gweithred gyntaf 
pob un, bron, ar ei ddyfodiad i mewn ydoedd galw 
am wydiiad o /iguor; a byddai yr un person weithiau 
yn yfed ddwywaith neu duir yn ystod haner awr ar 
gymhelliad newydd-ddyfodiod caredig. 

Yr oedd y rhan fwyaf o'r rhai a ddeuent i mewn 
yn ddyeithriaid i mi. Yi oeddwn yn edrych o wyneb i 
wyneb i weled a oedd neb o'r hen gwmni yn bresennol, 
pryd y tarawyd fi gan wynebpryd y tybiwn ci fod 
yn dra chydnabyddusi mi. Yr oeddwn ar astudio 
yn fanwl, er mwyn, os oedd bosibl, adnabod y per- 
son, pan y cyfarchodd rhywun ef fel “ Barnwr.” 

Er fod y wyncb wedi cyfnewid yn fawr, deallnis 
erbyn hyn mai efe ydoedd Barnwr Lyman. _Yr 
oedd pum mlynedd wedi anmharu llawer arno. Ym- 
ddangosai eì wyneb gymaint ddwywaith, ac wedi colli 
ei holl lewyrch. Llefarai y gwefusau chwyddedig, yr 
amrantau trymion, a'r llygaid plymaidd haner-a- 
gored, ddarostyngiad truenus ei gyflwr. Siaradai yn 
uchel, haerllug, ac honiadol, a'r cwbl oddiar ei gof, 
oblegid yr oedd yn hawdd canfod nad oedd ei feddwl 
yn cael gweithredu ond nesaf peth i ddim. Ac er 
mor anifeilaidd ydoedd wedi myn'd trwy ei anghy- 
medroldeb, yr oedd newydd gael ei ddewis yn gyn- 
nrychiolydd yn y Gynghorfa gyda mwyafrif mawr, 
fel pleidiwr gwrthddirwestiaeth.” Efe ydoedd pleid- 
iwr y rum, &c, wrth gwrs, gwnaeth pawb oedd yn 
hoff o'r gwirod hwnw eu goreu i'w gael i fyny, gan 
sathru ar bob rhinwedd a moesoldeb ; ac yr oedd yr 
ardal o'r hon yr etholwyd ef fel deddfwr cenedl- 
aethol yn ei anfon i fyny at y Cynghorwyr Cenedl- 
aethol ac yn dyweyd yn yr act,—“ Edrychwch ar yr 
hwn a ctholasom fel ein cynrychiolydd, a gwelwch 
ynddo gynllun perffaith o'n hegwyddorion a'n sef- 
yllfa fel gwladwriaeth.” 

Ymgasglodd amryw o amgylch y Barnwr yn fuan, 
ac ymosodai yntau yn ddiarbed ar y blaid Ddi 
westol, yr hon am ddwy flynedd oedd wedi gwrth- 
wynebu eì etholizd, ac wedi dangos yn yr ym- 
drech ddiweddaf ei bod yn eynnyddu yn gyflym yn 
gorfforaeth... Yn adeg yr etholiad cyhoeddwyd 
papuryn gan y blaid hon, yn yr hwn y dadlenid ei 
gymeriad personol aì egwyddorion moesol yn y 


modd mwyaf rhydd a didderbynwynceb, ac effeith- 
iodd hyn i'w iselhau fel dyn yn ngolwg y rhai yr 
oedd eu hopiniwn o ryw werth. Galwai y Barnwr 
N dynion hyn a bleidient ddirwest yn gêr grintach- 
lyd ragrithiol, a rhai yn chwenychu cwtogi rhyddid 
y bobl. 


“Y peth nesaf a gawn,” meddai, gan ddyrchafu eî 


]ais nes ocdd y muriau yu clecian, “fydd cyfreithiau 
i ddirwyo dyn am gymeryd cegaid o bacco neu oleu 
ibell. Cyffyrddwch â rhyddid y bobl yn y pethau 
heiaf, a gellwch ganu yn iach am ddiogelwch y 
thau mwyaf. Niâ eld y stamp act, yn erbyn yr 
on yr ymladdodd ein cyndadau dewrion, ond gormes 
ysgafn o'i chydmaru â'r hyn a fyn yr ynfydion hyn 
ei gario allan." 

“Yr ydech yn y ch lle yna, Lyman—yn inwn am 
unwaith yn y'ch hoes, os na buoch (hic) yn iawn 
erioed o'r blaen (hic),” ebai rhyw hurtun tew oedd 
yn ei ymyl mewn llais cras, a rbyw glec yn ei wddf 


bob yn ail gair. “ Wyr neb be na nhw. Dynn 
(hic) fy hen ewyrth Josh. Wilson, yr hwn (hic) 
sydd wedi bod yn cadw y -house am ddeng 
mlynedd. Wel, mae nhw am ei droi oi ffordd os ca 
nhw y llaw ucha yn sir Bolton.” 

“Os? mae y gair yna yn cynnwys llawer, Harry,” 
ebai y Barnwr. “ haid ì ni beidio gadael iddynt 
gael 4 llaw uchaf. Mae gan bob dyn ddyledswydd 
i'w chyflawni i'w wlad yn y mater hwn, arhaidi 
bob dyn wneyd ei ddyledswydd. Ond beth sydd 
ganddynt yn erbyn eich hewythr Joshua? Beth 
gae, wedi wneyd i dramgwyddo y blaid dduwiol 
hon?" 

“ Does ganddyn nhw (hic) ddim byd yn ei erbyn 
o0—rwy'n credu. Ond mae nhw'n deud na fydd 'run 


poor. house yn y sir o gwbl.” 


“Beth! ydyn nhw am droi y trueiniaid allan i 
lwgu ?* gwaeddai un. 

“Oh! na (hic),” ebai y creadur gan ysgyrnygu 
yn gellwerus—“na, uid felly. Ond pan na nhw 
gario y dydd fydd dim angen am y poor-house, O 
lein, felly mae nhw'n siarad—a 'rwyn meddwl fod 
rhywbeth yn y peth hefyd, achos weles i neb yn 
gorfod myn'd i'r poor-house nad rum oedd wedi yru 
o'n dlawd. Ond yr vdw i am (hic) gadw y poor- 
housei fyny, ydach chi yn gweled—aclios 'rwdw i'n 


| gwel'd mod i'n cerdded y ffordd yno yn ffast, a. 


leiciwn i ddim dwad at y gareg filldir olaf (hic) heb 
lei alw ìi mewn—ac heb 'run ewyrth Josh. Yr 
ydach yn siwr o un vofe—yr hen Ìaw—beth bynag 
(hic) yn y lecsiwn nesa,” meddai, gan guro cefn y 
Barnwr yn llawen. “ Hwrê ì fechgyn y run / Dyna'r 
ticed (hic). Dydi Harry Grimes 'n amser yn gwadu 
i gyfeillion. Fel dur!" 

““'Trymp ydych chwi,” ebai y Barnwr mewn tôn 
gartrefol. _“ Peidiwch ofni yn nghylch Mi house 
a'ch hewythr Josh. Mae nhw i gyd yn ddiogel.” 

“ Ond edrychwch yma," ychwanegai y dyn. “ Nid 
yn unig y poor-house—ond y jau sydd i fyned 
nesa'.” 


“Yn wir!” 

“ Jê, dyna fel mae nhw yn deud; a rwy'n meddwl 
nad ydyn nhw ddim yn inhell o'u lle chwaith. Be 
sy'n gyru pobol i'r Jail? Yr ydych chi yn gwybod 
Thywbeth am hyny, Barnwr, achos yr yduch chi 
wedi barnu llawer yn y'ch amser. Onid oedda nhw 
i gyd agos yn yfed rum (hic) ?"” 

Ni atebodd y Barnwr ddim. 

“Ah! (hic) mae dystawrwydd yn deud rhyw- 
beth,” ebai Grimes. A mae nhw'n deud chwaneg, 
os ca nhw y llaw ucha, na fydd dim eisio barnwyr a 
chyfreithwyr, a bydd raid iddy' nhw gael rhyw 
fusnes araÌl ne lwgu. Felly (hic) ydach chi'n 
gweled rhaid i chi ymladd yn galed am dani nc 
golli'ch bywiolaeth."”' 

Nid oedd y Barnwr yn hoffi ei araeth; ond yr 
oedd yn rhy gall i ddangos hyny mewn un modd. 
Yr oedd pleidlais Harry Grimes o gymaint gwerth a 
phleidlais y dyn goreu—a bydd un bleidlais yn troi 
y fantol waithiau mewn etholfa, b 2 

“Un o'u rhesymau da nhw," meddai, dan chwerthin, 
“yr wyf fi yn rhy hen i grelu y fath honiadau. 
Mae tlodi a throsedd yn cael dechreund yn nghalon 
lygredig dyn cyn i'r cam cyntaf gwelei roì'ar ffordd 
meddwdod a thrachwant. _ Ychydig sydd yn edrych 
ar ffeithiau ac yn eu holrain yn iawn i'w bachosion,' 

“ um a dinystr (hic), onid ydyn nhw'n achos ac 
effaith?” goíynai Grimes. ; 

“ Ydynt weithiau,” oedd yr ateb hwyrfrydi v 

“Oh, Green! y chwi sydd ynas ?' gweli y 


GoRPHENAF 928, 1859. CHARLES 


O'R BALA. 943 


Barnwr, fel y deuai Harvey Green i mewn gyda 
cherddediad cathaidd. Yr oedd yn dda gan ei galon 
gael ymadael â'i gyfaill siaradus. Edrychais ar y 
dyn, a darllenais ex wyneb yn fanwl. Nid oedd wedi 
cyfnewid yr un iot. Yr un llygaid dichellddrwg ; 
yr un safn fradwrus; yr un wên ffals—yr oedd pob- 
peth yn Ganges ei galon ddrwg dwyllodrus. Os 
oedd wedi yfed yn drwm yn ystod y pum mlynedd 
diweddaf, nid oedd wedi llygru dim ar ei waed, nac 
wedi cyfnewid dim ar ei wyneb. 

“A welsoch, chwi rywbeth oddiwrth Hammond 
heno?” gofynai y Barnwr Lyman. 

“Gwelais ef ryw awr neu ddwy yn ol,” atebai 
Green. 

4“ Sut mae o'n leicio ei geffyl newydd ?” 

“ Oh! mae'n gwirioni ynddo.” 

“ Beth oedd eì bris ?” 

“ Triugain punt.” 

“Yn wir!” 

Yr oedd y Barnwr eisioes wedi cyfodi, ac yr oedd. 
Green ac yntau erbyn hyn yn cerdded ochr yn ochr 
ar drawsllawr y bar-room. _“ Mae arnaf eisieu siarad 
gair â chwi,” clywais y Barnwr yn dyweyd. Ac 
aeth y ddau allan gyda'u gilydd. Ni welais mwy 
mohonynt y noson hono. 

Yn fuan wedi hyn daeth Billy Hammond i mewn. 
Ah! yma yr oedd cryn gyfnewidiad ; cyfnewidiad 
oedd yn cywiro geiriau Mathew, ceidwad y bar, yn 
drwyadl. Aeth i fyny at y bar a chlywais ef yn 
goíyn am y Barnwr Lyman. 

Yr oedd yr atebiad yn cael ei lefaru mor isel fel na 
chyrhaeddodd fy nglust. 

Gyda llaw grynedig cyfeiriodd Hammond at y 
decanters oedd ar y silff tu ol i Mathew, yr hwn yn 
ddiaros a osododd un o'i flaen yn llawn o frany. 
O hwn tywalltodd haner lond twmbler, ac yfodd ar 
un dracht heb ei gymysgu â dwfr. 

Gofynodd wedi hyn amryw gwestiynau, y rhai a 
ddangosent gryn gynwrf meddwl, ond ni ddcallais 
mohonynt. Wrth ci atcb cyfeiriodd Mathew ei 
lygaid ì fyny, fel yn arwyddo rhyw ystafell yn y tŷ. 
Aeth Willy allan yn frysiog tua'r ystafell gry- 
bwylledig. 

“ Beth ydi'r mater hefo Willy Hammond heno ?” 
gofynai un i geidwad y bar. “Pwy mae o ar ei ol 
mor frysiog ?” 

“ Mae o eisio gwel'd y Barnwr Lyman,” atebodd 
Mathew. 

“ Oh!" 

“Does yna ddim da ynddi,” sylwyd. 

« Dim llawer mae gen i ofn.” 

Ar! hyn daeth ì mewn ddau ddyn ieuanc bonedd- 
igaidd a thalentog yr olwg, yfasant wrth y bar ac 
ymddyddanasant ychydig yn gartrefol gyda Mathew, 
yna aethant trwy y drws oedd yn arwain i ryw 
ystafelli fyny. Edrychais ar y dyn â'r hwn y bum 
yn siarad yn y porth y prydnawn, a rhoddodd am- 
naid di arnaf i adgofio ei sylwadau, fod gam- 
blo yn myned yn mlaen yn un o'r ystafelloedd uchaf 
gyda rhw; Awe oy a fol rhai o'r dynion ieuainc 
mwyaf go! i ef wedi eu tynu i'r llyncl 
Frid hwn deimien fy ngwaed yn oeri wrth 

am y ” 

Yr Ge (Y ymddyddan yn y bar-room ei 
wedi myned mor lygredig mes i mi ei ffieiddio, a 
myned allan. Yr oedd y noswaith yn glir a'r awel 
yn falmaidd, a'r lloer yn dysgleirio yn ganaid. 
Cerddais am ychydig yn y porth yn myfyrio ar yr 
hyn a welais ac a glywais, tra_yr oedd llif o ymwel- 
wyr yn tywallt i'r bar-room. Nid arhosai ond ychy- 


hyn 


dig o'r rhai hyn. Yr ocdd y rban fwyaf ohonynt 
yn yfed eì gwydriaid yn frysiog ac yn myned allan, 
fel na chai neb eu gweled, dybygwn. 

Yn fuan wedi i mi ddechreu cerdded yn y porth, 
sylwais ar ryw hen foneddiges yn cerdded yn araf 
heibio, ac yn aros ychydig wrth basio, gan geisio 
edrych i mewn drwy ddrws y bar-room. Nid oedd 
yr arhosiad ond am foment. Yn mhen llai na deng 
munud dychwelodd, gan aros ychydig drachefn—yn 
hwy y tro yma—ac yn symud ymaith drachefn, nes 
iddi íyned allan o'm golwg. Yr oeddwn eto yn 
meddwl am dani, pan wrth gyfodi fy llygaid oddiar 
y ddaear, gwelwn hi yn agosau ar hyd y ffordd, ond 
ychydig atheni yn mhellach. _ Dychrynais bron 
wrth eí gweled X tro hwn, oblegid nid oedd amheu- 
aeth ynof erbyn hyn nad rhyw fam drallodus ydoedd 
yn chwilio am ei mhab, yr hwn oedd wedi dechreu 
cerdded llwybr peryglus. Gan ci bod yn fy ngweled, 
cerddodd yn mlaen, ond yn araf. Nid aeth yn 
mhell cyn dychwelyd ; a'r tro hwn aeth mor agos at 
y tŷ nes ydoedd mewn sefyllfa fel i'w galluogi i 
weled pob congl o'r bar-room._ Boddlonodd ar hyn, 
ac aeth ymaith yn frysiog, ac ni ddychwelodd y nos- 
waith hono. 

Ah! y fath esboniad ydoedd yma ar ddylanwad 
damniol y dafarn! Yr oedd fy nghelon yn hollti 
wrth feddwl am yr hyn a ddyoddefasai y fam anad- 
nabyddus hon, a'r hyn oedd i'w oddef. Yr oeddwn 
yn methu ei anghofio wedi i mi orwedd yn fy ngwely 
y noson hono; yr oedd hyd yn oed yn cynniwair yn 
fy meddwl, yn fy mreuddwydion. 

—*— 


BUGEILIAETH EGLWYSIG. 

Mn. Goz.,—Y peth pwysicaf a berthyn i unrhyw 
genedl, fel i bob person We ydyw, crefydd ; ac 
fel y cyfryw y mae sefydliadau crefyddol yn haeddu 
y gail mwyit am danynt, a'r ymdrech lwyraf o'u 
plaid. Datganodd llawer o'r dynion teilyngaf a 
feddwn, o bryd i bryd, eu hargyhoeddiad a'u barn, 
mai y diffyg mwyaf sydd yn ein heglwysi yn gyff- 
redinol ydyw, diffyg dynion cymhwys ac ymroddgar 
i fugeilio praidd Duw ; a chyn y gwneid cyfiawnder 
âg addysgiant a dysgyblaeth grefyddol y byddai raid 
meddwl am hyn, ac ymdrechu symud ymaith y 
diffyg. Credwyf fod y diffyg yn dangos ei hunan i 
bawb erbyn hyn. Cyn lw sylw y wlad ato gan 
ddynion ffyddlon a llygadgraff, nid oedd ond ychydig 
wedi ei ganfod, ond erbyn hyn y mae effeithiau y 
diffyg wedi argyhoeddi pawb a fynant eu hargy- 
hoeddi, o'i fodolaeth ; ac y mae genym le ì obeithio 
fod hyny wedi eu haeddíedu a'u parotoii ymaflyd 
yn y dyledswyddau priodol tuagat symud y diffyg, 
ac ymofyn amy cyfleusderau angenrheidiol at alluogi 

eglwysi i fc mu fwy llwyddiannus ac effeithiol. 

mae y fel. wedi tysdewi ar hyn yn y misoedd 
diweddaf, ond efallai mai rhoi amser i'w chyfferiau 
wrthweithio yr afiechyd o'r cyfansoddiad y mae; 
fel y dywedwyd, credwn eu bod yn gwneyd byny, 
gyda chyflymder ac effeithiol ; ac os felly, y 
mae yn amser i'r wasg ailagor ei roddi 
ei chynlluniau mewn 
yn fud sr y 
caiff pawb ddywe; 


wirionedd ydyw hollallu ac awdurdod ein Cym- 
Geithasf Boedd, a bod ganddynt ormod o allu ac 


Awsr 11, 1859. 


'CHARLES O'R BALA. 


251 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 


Y CHWECHED NOSWAITH. 

Nr wnaeth y tafarnwr ei ymddangosiad bore 
dranoeth hyd ddeg o'r gloch; ac edrychai y 
pyd hyny fel dyn yn dyfod oddiwrth ryw 

alogwaith. Yr oedd yn un ar ddeg cyn i 
Harvey Green ddyfod i Ìawr. Nid oedd dim yn 
ei ymddangosiad ef mwy nag arferol. Yr oedd 
'wedi eillio yn lân, wedi newid ei grys, a phob 
llinell yn ei wynebpryd wedi eu siïo i lonydd- 
wch; edrychai fel pe buasai wedi cysgu yn braf 
gyda chydwybod dawel, ac yn croesawu y bore 
newydd gydag ysbryd llon. 

Gweithred gyntaf Slade ydoedd myned tu ol 
i'r Dar,a chymeryd gwydriad cryf o frandi a 
dwr; gweithred gyn” Green oedd gorchym yn 
becfstahe a choffi i'w foreubryd. Sylwais ar 
gyfarfyddiad y ddau ddyn, ac ar eu hym- 

|langosiad.. O ochr Green yr oedd pwyll a 
darnselwch i'w ganfod—o ochr Slade dyryswch 
cythruddol. Nid oedd gymaint a_ chysgod 
gwên ar wyneb y naill na'r llall. Siaradasant 
ychydig eiriau â'u gilydd, ac ymwahanasant er 
mwyn celu eu teimladau. Ni welais :nwy mo- 
mohonynt yn nghwmni eu gilydd yn ystod y 
dydd. 

Mae yna helynt drosodd yn y felin, sylwai 
boneddwr â'r hwn yr oedd a wnelo fy ngor- 
chwyliaeth yn y prydnawn. Siaradai â pher- 
son oedd yn eistedd yn ei swyddfa. 

Ah! betli ydyw'r mater? gofynai y llall. 

Maent wedi cael cryn golled arianol. 

Sutfelly? Beth yw yr achos ? 

Willy. 

A ydyw y golled yn fawr? 

Mae nhw yn dyweyd ei bod. 

Pa faint? 

Amryw filoedd. Ond siarad pobl ydyw hyn 
—ac wrth gwrs mae yma ormodiaeth. 

Oes yn ddiamheu. Mae y peth yn ormod 
i'w gredu. Ond beth a wnaed â'r arian? Sut 
y gallasai Willy eu gwario? Mae o yn lluchio 
o gwmpas—yn prynu ceffylau ffast—yn yfed yn 
drwm, mae'n wir; ond allasai fo byth wario 
llawer o filoedd yn y ffordd yma. 

Ar y foment yma cyflymai heibio geffyl 
hardd, yn tynu ar ei ol gerbyd ysgafn a dyn 
ynddo. 

Dyna Hammond ieuanc a'i geffyl triugain 
punt, ebai y siaradydd diweddaf, 

Un Willy oedd o ddoe. Ond y mae y ber- 
chenogaeth wedi newid erbyn heddyw. 

Yn wir. 

Ydyw. Mae y dyn Green—yr hwn sydd 
wedi bod yn'cyniwair o gwmpas Cedarville, y 
blynyddoedd diweddaf ar ol dim da 'rwyf yn 
credu—wedi dod i feddiant o hono heddyw. 

Ah! rhaid fod Willy yn un gwamal. A 
flinodd o ar ei hoff geffyl yn barod ? 

Mae rhywbeth yn dywyll yn yr achos. Gwel- 


ais Mr. Hammond y bore, 
rych yn derfysglyd iawn. | 

Mae y dyryswch yn y felin yn rhoi cyfrif am 
hyn. < 
Gwir; ond y mae rhyw bethau ereill heblaw 
y dyryswch yn y felin. 1 

Afradlondeb ei fab, ebai y llall. Mae hyn 
yn ddigon i wasgu ysbryd ei dad, a'i suddo i'r 


bedd. . 
I siarad yn blaen, atebwyd, 'rwyf yn ofni fod 
at ddiota 


ac yr oedd efo yn ed- 


y dyn ieuanc yn chwanegu drwg 
a diogi. 

Beth ? 

Chwareuyddiaeth. 

Anmhosibl! 

Mae o'n rhy wir. Ac 'rwyf yn credu fod ei 
geffyl gwych, am yr hwn y talodd driugain 
punt, wedi syrthio ìi ddwylaw Green i dalu y 
ddyled oedd arno yn y chwareufwrdd. 

r ydych yn M synu. A oes rhesymau di- 
gonol ìi gredu y fath beth ? 

Y mae genyf, mae yn ddrwg genyf ddyweyd, 
y rhesymau cryfaf dros yr hyn a ddywedais. 
Fod Green, yr hwn a ddenwyd yma gan y 
cwmni gwych a fynychent y Black Lion, yn 

mbliwr proffesedig, sydd ffaith ddiamheuol. 

Caniatawol hyn, ac ystyriwch fod Hammond 
wedi bod yn cymdeithast llawer âg ef, a gell- 
wch roddi cyfrif yn hawdd am yr holl helynt 
yma. 
u Os ydyw y pethau hyn felly, sylwai y bon- 
eddwr, gwyneb yr hwn a ymddangosai yn dra 
phryderus, yna, efallai mai nid Willy Ham- 
mond ydyw yr unig un y mae wedi ei ddi- 
nystrio. 

Gellwch fod yn siwr o hyny. Os yw y 
siarad yn wir, y mae ereill o'n dynion ieuainc 
mwyaf gobeithiol wedi eu tynu i'r llynclyn di- 
nystriol yma. 

Er cadarnhad i hyn, crybwyllais wrthynt yr 
ymddyddan a fu rhyngof ag un o fynychwyr 
bar-room Slade ar y pwnc hwn; ac hefyd 
yr hyn a welais fy hunan y noswaith flaenorol 

Vr oedd y boneddwr o'r dechreu yn eistedd 
yn llonydd mewn cadair, ond cafodd y geiriau 
hyn y fath effaith arno nes iddo neìdio ar ei 
draed, a gwaeddi,— 

Y nefoedd fawr! ni freuddwydiais am hyn 
erioed! Meibion pwy sydd yn ddiogel ? 

Meibion neb, atebaì y boneddwr yn swyddfa 
yr hwn yr oeddwn yn eistedd. Meibion neb, 
tra y mae y fath ddrysau agored i ddinystr, 
megys y Black Lion. Oni ddarfu i chwi 
bleidleisio dros wrth-ddirwestiaeth yn -yr etholfa 
ddiweddaf ? Y 

Do, atebwyd, ac oddiar egwyddor. T 

Ar ba beth yr oedd eich egwyddorion wedi eu 
sylfaenu? gofynwyd. 

Ar sylfaeni cadarn rhyddid gwladol. ; 

Y rhyddid i wneyd da neu ddrwg, fel y byddo 
y person yn dewis? 


* 


Wa 


8.5] 


CHARLES O'R BALA, 


Awsr 11, 1859. 


Ddŷmunwni ddim dyweyd hyn yna. Y 

mae drygau neillduol, yn erbyn y rhai nid 
'ellir gwneyd cyfreithiau, heb wneyd llawer 
-oniwed. Nid oes gan'un gallu gwladwriaethol 
hawl i ddyweyd wrth ddyn beth sydd iddo fwyta 
neu yfed. 

Ond, onid all y bobl, mewn unrhyw wladwr- 
iaeth, basio cyfreithiau, trwy eu cynnrychiol- 
wyr, er atal dynion drygionus i niweidio y daioni 
cyffredinol ? ag me 7 

Oh! sicr iawn—sicr iawn. i 

Wel, a ydych chwi yn barod i ddyweyd nad 
ydyw y tafarnau—lle mae dynion ieuainc yn 
cael eu llygru—ie, yn cael eu dinystrio gorff ac 
enaìd—yn niweidio y daioni cyffredinol ? 

Ah! ond y mac'n rhaid cael gwestai cy- 
hoeddus. 


'Does neb yn gwadu hyny. Ond, os yw 


gwestai yn anhebgorol ìi dderbyn teithwyr, a | 


ydyw yn angenrheidiol fod yr elfenau hyny 
sydd yn dinystrio dynion i gael eu gwerthu yn 
y cyfiryw leoedd ? 

16—ond—ond mae hi'n myn'd yn 
rhy belli wneyd cyfraith beth sydd i ddyn 
fwyta ac yfed. Mae hi'n agor diws rhy lydan 
i orthrwm. Rhaid i ni ddysgu ein plant am y 
drwg o feddwdod. Os gwnawn mni ein dyled- 
swydd tuagat ein plant, cawn wared â phob 
bar-room yn fuan. 

Oh! fy nghyfaill, ni bydd eich cyngorion 
ond o ychydig werth, os bydd temtasiwn ar 
ffordd ein plant bob cam o'u bywyd. Mae 
miloedd wedi syrthio. Nid yw eich meibion 
chwi yn ddiogel, na fy rhai inau chwaith. Nid 
gwir yw i mi oddef y fath demtasiynau. O syr ! 
pan yr ydych chwi yn naca gweithio yn erbyn 
y llifogydd sydd yn dinystrio ein gwlad, y mae 
y dyfroedd duon yn agosau at eich drysau chwi 
eich hunan. 

Llefarai y frawddeg ddiweddaf yn finiog a 
grymus, nes codi pryder gweledig yn ngwyneb 
y boneddwr. 

Beth ydych yn feddwl? gofynai. 

Yn unig, fod eich meibion chwi mor agored 
i'r perygl ac ereill. 

Ai dyna'r cwbl? 

Fe'u gwelwyd yn ddiweddar yn mar-room 
y Black Lion. 

Pwy sydd yn dyweyd hyny? 

Ddwywaith mewn wythnos y gwelais ìi nhw 
yn myn'd yno, atebwyd. 

Y nefoedd fawr! Naddo! 

Mae o'n wir, gyfaill. Ond pwy sydd yn 
ddiogel? Os byddwn yn cloddio pydewau ac 
yn eu cuddio o'n golwg, pa ryfedd os bydd ein 
plant ni ein hunain yn syrthio iddynt? 

Fy meibion i yn myned i dafarn! Ymddang- 
osai y dyn wedi dyrysu. Sut y gallaf goelio y 
fath beth? Rhaid eich bod yn cyfeiliorni, syr. 

Nid ydwyf yn cyfeili ,rni, syr; yr wyf yn sicr 
o'r peth. Ac os ânt yno 


Ni arosodd y dyn iddo orphen y frawdde 
ond rhuthrodd allan o'r awyddis a a 

Ydym yn dechreu medi o ffrwyth ein llafur, 
sylwai y boneddwr, fel yr elai eì gyfaill braw- 
ychus allan o'r swyddfa. Mae pethau yn troi 
allan yn gymhwys fel y dywedais wrtho yn y 
dechreu. Fid oedd dim a wnai y tro ond cael 
tafarn wych yn Cedarville, a phan agorodd 
Simon Slade y Black Lion, nil oedd neb yn 
moli yr anturiaeth yn fwy na'r boneddwr a aeth 
allan. Yn wir, fe allesid meddwl yn y dechreu 
fod Simon Slade yn myn'd i wneyd pawb yn 
foneddigion. Ond nid yw y daioni ond dim—. 
ïe,llai na dim—mewn cymhariaeth i'r drwg y 
mae agoriad y dafarn wedi ei achosi. 

Cydsyniais yn hollol â'r hyn a ddywedai, 
oblegid yr oeddwn wedi gweled llawn ddigon 
fy hunan i gyfreithloni y casgliad. 

Fel yr oeddwn yn eistedd y noswaith hono 
yn ma?-room y Black Lion, canfyddais, yn 
fuan wedi goleu y lampau, y boneddwr y cyf- 
eiriwyd ato yn yr ymddyddan uchod, meibion 
yrhwn a gyhuddid o fod yn ymwelwyr yn y 
bar, yn dyfod i mewn yn ddystaw ac yn edrych 
yn bryderus o amgylch yr ystafell. Ni siarad- 
odd â neb; ac wedi boddloni ei hunan nad oedd 
y rhai a geisiai yn bresennol, aeth allan. 

Beth a'i gyrodd yma, tybed? gofynai Slade 
i Mathew, ceidwad y bar. 

Ar ol y bechgyn, 'ddyliwn, atebwyd. 

'Rwy'n meddwl fod y bechgyn yn ddigon 
hen i gymeryd gofal ohonynt eu hunain. 

Mi ddylent fod, medâai Mathew. 

Y maent, ebe Slade. Fuo nhw yma heno ? 

Naddo, eto. 

Tra yr oeddynt yn ymddyddan â'u gilydd, 
daeth dau ddyn ieuanc i mewn, y rhai a welais 
y noson ílaenorol, ac y sylwais eu bod o ym- 
ddangosiad dalentog a boneddigaidd tuhwnt i'r 
cyffredin o fasnachwyr y ba»-room. 

John, clywais Simon yn dywedyd, mae yr 
hen ddyn wedi bod yma yn gynar. 

Naddo! ebai y dyn ieuanc yn synedig. 

Do yn sicr. Gwell i chwi gadw o'r golwg. 

Beth oedd o eisio ? 

Bron i ddim. 

Beth ddywedodd o? 

Dim byd. Daeth, ac edrychodd o'i gwm- 
pas, ac aeth allan. 

Yr oedd o'n edrych yn bur ddig, ebai Ma- 
thew. 

Ydyw No. 4 yn wag? gofynai y dyn ieuanc. 

Ydyw. 

Gyrwch botel o win ìi mii fyny, a cigars, 
a phan ddaw Bill Harding a Harry Lee yma, 
dywedwch wrthynt bler ydym ni. 

Pobpeth yn iawn, ebai Mathew. 

Gadawodd y ddau ddyn ieuanc yr ystafell yn 
frysiog. Nid oeddynt ond bron wedi gadael 
yr ystafell cyn i mi weled gwyneb Pryd rus 
yr un boneddwr yn dyfod i mewn hefn. 


'Awsr'1], 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


Edrychodd drachefn yn gynhyrfus o amgylch 
yr ystafell; ac ymddangosai y tro yma yn bur 
siomedig.. Fel y deuai i mewn, aeth Slade 
allan. 

A fu John Wilson yma heno? gofynai, gan 
ddyfod ì fyny at y bar, a chyfarch Mathew. 

*Dydi' nhw ddim yma, atebodd Mathew. 

Ond a fuon. nhw ddim yma ? 

Fe allai iddyn nhw fod yma; yrwan y dois 
i oddiwrth fy swper. 

Yr oeddwn yn meddwl fy mod wedi eu gweled 
yn ysol imewn o fewn rhyw funud neu ddau 

n ol 

Dydi nhw ddim ymy synu siarai Mathew yn 
benderfynol, ysgwyd ei ben ar yr un pryd. 

P'le mae 'Mr. Slade? y mm 

Yn y ty yn rhywle. 

Mi ddymunwn i chwi ofyn iddo ddyfod yma. 

Aeth Mathew allan, ond daeth yn ol yn fuan 
gyda gair nad allasai ddod o hyd i Blade. 

Ac yrydych yn siwr nad ydyw y bechgyn 
yma? ebai y dyn yn amheuol. 

Edrychwch drosoch eich hun, Mr. Har- 
rison! * 

Efallai eu bod yn y parlawr ? 

Ewch i mewn, syr, atebai Mathew yn ddi- 
gyflro. Aeth y dyn trwy y drws i'r parlawr, 
ond dychwelodd yn fuan. 

Ddim yna? gofynai Mathew. Ysgydwodd y 
dyn ei ben Dydw i ddim yn meddwl y medr- 
wch eu cael o gwmpas yma, ychwanegai ceid- 
wad y bar. 

— 


YR ESTRYS. 


Yn estrys yw yr aderyn mwyaf o'r holl adar. Yn 
wahanol i'r adar yn gyffredin, nis gall hedeg, 
nis gall ymgodi byth oddiwrth y ddaear. Y 
mae ganddo goesau cryfion iawn, heb fod ne- 
mawr llai eu ffyrfdra a'u nerth ne'r eiddo ceflyl, 
Cymhwyswyd ei goesau iddo, nid yn unig i 
redeg, ond hefyd tuagat amddiffyn ei hun. Yn 
wahanol hefyd i dylwythau y cicio, cicio ei elyn 
o'i flaen y mae yr estrys, ac nid o'r tu ol. 
Gwyddys am un dyn a gafodd gic gan yr estrys 
un tro, nes oedd yn ddyn marwol yn y fan. 
Pan yn rhedeg oddiar ffordd ei erlynydd, y mae 
ganddo ddulli godi y ddaear yn lluwchfeydd 
i'w chwyrnellu ìi wyneb ei elyn, ac anhawdd 
iawn oblegid hyny fydd ei ddal. 

Gan na fwriadwyd i'r aderyn ehedeg, y mae 
eì edyn wedi eu llunio yn bur fychain; er hyny 
y mae ei edyn yn gymhorth mawr iddo pan y 
bydd yn rhedeg, oblegid ei fod mor fawr ac 
uchel, ag yntau yn myned mor gyflym, y mae 
ei edyn yn ei gynnorthwyo rhag ochri ar y naill 
law na'r llall, 

Y mae yr estrys yn wasanaethgar iawn i'r 
llwythau Afhicanaidd yn mysg y rhai y gwelir 
ef fynychaf; ond ni chyfrifir dim o hono yn 
werthfawr yn y wlad hon oddigerth ei bluf. 


BONEDDESAU YN YSMOCIO. 


Y MAE tybaco, mewn rhyw ddull neu'i gilydd, 
yn cael ei fwynhau gan bron yr holl fyd pre- 
swyliedig. N na yrarchwaeth at fyglys, fel 
yr hoffder at win, yn awydd cyffredinol yn mysg 
holl genedloedd a llwythau y ddacar. Yr'un 
fath o ran hyn yw pobl waraidd y cwr hwn o'r 
byd, a barbariaid anwar tywyll-leoedd y ddaear, 
—y maent oll yn hofli mygu, ac yn ymbleseru 
uwch ben catiad o ffwgws. í 

Mae y ffasiwn yn hynod yn mysg trigolion 
ynysoedd Phillipi. | Nid oes neb o gyfoethogion 
yn y lleoedd hyny yn dangos eu trwynau tan yr 
hwyr. Treuliant y boreu, a rhan helaeth o'r 
prydnawn, i fwyta, gorweddian, cysgu, ac 
ysmocio. 

Ymae ynys Luzon yn neillduol am hyny. 
Gwelir plant bychain, cyn y byddont yn gallu 
cerdded; yn dechreu ymarfer mygenau ( cigars). 
Y mae y menywod yn y gwledydd hyn yn fwy 
awyddus am fygenau na'r gwyr. Fedrant hwy 
ddîm ymfoddloni ar y mygenau bychain cyff- 
redin; defnyddiant rai anferth, yn mesur tua 
throedfedd o hyd, ac o drwch yn gyfatebol. 
Gelwir y mygenau hyny yn segârs y merched. 
Y mae golwg ysmala ar foneddesau mwyaf 
prydferth a thrwsiadus y wlad, yn cymeryd eu 
rhodianau hwyrol, gan gario y pentewynion hyn 
yn eu safnau. 

P—— 


CLAFDY I HEN GATHOD. 


Bynpn ein darllenwyr yn darllen y peniad hwn 
ddwywaith drosodd efallai, ac yn ddarostyng- 
edig i amheu cywirdeb y cysodiad. Beth bynag 
am dybiau o'r fath, y mae y fath beth a sefydliad 
elusengar yn ninas Aleppo i dderbyn cathod 
anghenus! Y mae yr adeilad yn gysylltiedig 
âg un o'r temlau Mahometanaidd sydd yn y dref 


| grybwylledig. 


Yr oedd rhyw hen Dwrc yn y gymydogaeth 
yn yd-fasnachydd enwog, a chafodd lawer o 
golledion, fel aml un yn Nghymru, oddiwrth 
Ìygod—mawr a bychain. I gael ymwared o 
honynt, fe heliodd leng o gathod, i fyw tan yr 
untoa hwynt. Difawyd y llygod oll, a bodd- 
hawyd yr hen foneddwr Tyrcaidd mor fawr fel 
ag y teimlodd ar ei galon i adael swm o arian 
gyda llywodraeth y Sultan i ddarparu sefydliad 
noddol a meddygol i'r genedl gathol._ Darbod- 
edd ar eu cyfer ystafell fawr, a cbyflawnder o 
luniaeth. Ni yrid yr un o'r creaduriaid ymaith, 
ond byddai drws agored iddynti fyned a dych- 
welyd pan fynent. 

Yr oedd newyn mawr yn Syria yn 1845. 
Yr oedd degau o dlodion yn syrthio yn farw ar 
yr heolydd a'r ffyrdd bob dydd, oblegid angen 
ac eisieu, o flaen llygaid y cyfoethogion ag oedd 
mewn llawnder. Ond byddai y cathod oll mewn 
digonedd, tra canoedd o deuluoedd yn trengu o 
angen! ' 


Aws 25, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


259: 


dinhadau yr efengyl yn eu plith?  Meddyliem 
glywed llais yn cael ei gyfeirio atom ar eu 
rhan, ac yn gofyn, “ Mae Abel dy frawd?” 
A feiddiwn ni roddi yr un atebiad a'r llofrudd, 
“Ai ceidwad fy mrawd ydwyf fi?” Hefyd, 
gan fod cymaint o Gymry yn ymfudo y blyn- 
eddau hyn i wahanol drefydd Lloegr, y mae'n 
bosibl y gall cynghor y cenadau trefol, neu 
ranau o'r Ysgrythyr a ddarllenir gan y Scrip- 
ture reader gofalus, fod o fendith i laweroedd 
ohonynt, pm mewn amgylchiadau o gyf ng- 
der neu dristwch. Ac os bydd afiechyd yn 
gorfodi dyn i fyned i'r yspytty i ymofyn 
gwellhad, pwy all ddirnad y lles ysbrydol a all 
dderbyn yno trwy gynghorion yr ymwelydd 
crefyddol. Mewn gair, y mae gwahanol gang- 
cnau y Genadaeth Gartrefol fel cynifer o ffryd- 
iau iaehusol yn llifo trwy'r deyrnas i adfywio 
aciloni y teithiwr blinedig yn nghanol profed- 
igaethau y bywyd hwn. 
(Tw orphen yn y nesaf) 
GG 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 
Y CHWECHED NOSWAITH. 


SAFAI Mr. Harrison—dyna yr enw y cyfarch- 
ai Mathew ef—am ychydig funudau yn an- 
mhenderfynol.. Yr oedd yn sicr ganddo iddo 
jweled ei feibion yn dyfod i mewn, ac eto nid 
|oeddynt i'w cael yno. O'r diwedd eistedd- 
odd mewn congl neillduedig yn y bar-room, yn 
ddiamheu gyda'r bwriad i aros i weled a ddeuai 
yrhai a geisiaii mewn. Nid oedd wedi bod 
yno yn hir cyn ì ddau ddyn ieuanc ddyfod i 
mewn, ymddangosiad y rhaì a'i cynhyrfodd yn 
fawr. Aethant i fyny at y bar, a galwasant am 
liguor. Fel y dodai Mathew y gwirod o'u 
blaenau, gwyrodd dros y counter, a. siaradodd 
rywbeth yn eu clustiau. 

Yn mhle! gofynai y dynion ieuainc yn syn- 
edig, gan edrych yn gynhyrfus o amgylch yr 
ystafell. Cyfarfuasant â llygaid tanllyd Har- 
rison wedi eu sefydlu yn unionsyth arnynt. 
Deallais wrth eu dull yn yfed y brandi a'r dwr 
nad oeddynt yn mwynhau y peth o gwbl. 

Be dd—— mae o eisio yma? ebe un, mewn 
llais isel. ì 

Ar ol y bechgyn, wrth gwrs. 

Ddaethon nby yma? 

. Winciodd Mathew wrth ateb. Pobpeth yn 
iawn. 

Yn No. 4? 

lIê. Ac mae'r gwina'r cigars yn eich haros. 

Dyna fo'n iawn. 

Well i chwi beidio myn'd trwy y parlawr. 
Mae yr hen law o'i go. Mae o braidd yn am- 
heu eu bod nhw yn tŷ. Welli chwi fyn'd i 
lawr yr heol, a dwad yn eich holau, a myn'd 
twy y passage. 


Ar yr awgrym aeth y ddau allan, a Harrison 
yn edrych arnynt. 

Arosodd Harrison yn yr un sefyllfa am agos 
i awr o amser, gan gymeryd sylw craff o bob- 
peth a gymerai le. Yr wyf yn cyfeilliorni yn 
fawr os nad oedd cyn gadael y lle melldigedig 
hwnw yn berffaith foddlawn i wneyd cyfraith 
yn erbyn y fasnach feddwol. Iê, yr wyfyn 
credu pe buasai y gallu yn ei law i roddi terfyn 
ar y fasnach ddamniol hon na buasai yr un 
dafarn i'w chael yn yr holl dalaeth cyn pen awr 
oamser. Tra yr oedd efe eto yn y bar-room 
gwnaeth Willy Hammond ei ymddangosiad. 
Yr oedd ei edrychiad yn wyllt a chynhyrfus. 
Galwodd yn gyntaf am frandi, ac yfodd ef yn 
awchus. 

P'le mae Green? gofynai, fel y dodai y 
gwydryn o'i law. 

Ni welais mono er amser swper. 

A ydio yn ei ystafell ? 

Ddigon tebyg ei fod. 

Fu y Barnwr Lyman yma heno? 

Do. Fe fu yn taranu yma am haner awr yn 
erbyn y dirwestwyr, fel arferol, ac ynâ —. 
Amneidiodd Mathew tua'r drws oedd yn arwain 
i ryw ystafell i fyny. 

roedd Hammond yn cyfeirio tua'r drws, 
pryd, wrth edrych o gwmpas yr ystafell, y cy- 
farfu edrychiad treiddgar Mr. Harrison—ed- 
rychiad a barodd iddo attal myned yn mlaen. 
Trodd yn ei ol at y bar, a gofynodd yn ddystaw 
i Mathew, 

Beth ai gyrodd o yma ? 

Winciodd Mathew yn ddeallgar. 

Ar ol y bechgyn ? gofynai Hammond. 

Iê. 

B'le mae nhw? 

I fyny. 

Ydi'r hen law yn amheu hyn ? 

Wniddim. Os nad ydio'n meddwl hyn, y 
mae o'n aros iddynt ddwad i mewn. 

Ydyn nhw yn gwybod ei fod o yma ? 

O, tebyg iawn. 

Pobpeth yn iawn ynte? 

I'r blewyn. Os oes arnoch eisieu eu gweled, 
rhowch dap wrth No. 4. 

Arosodd Hammond am ychydig funudau, 

mn ledorwedd ar y bar yna, heb droi ei lygaid 
i'r ystafell lle yr oedd Mr. Harrison, aeth drwy 
y drws oedd yn arwain i'r heol. Yn fuan 
wed'yn aeth Mr. Harrison ymaith. Wedi llwyr 
flino, fel y noson o'r blaen, ar ymddyddanion 
llygredig y bar-room gadewais yr ystafell gan. 
fyned i'r awyr agored. Nid oedd un cwmwl 
i'w ganfod yn yr holl wybren, a dysgleiriaiy 
lleuad, yr hon oedd bron yn llawn, yn fwy 
llachar na chyffredin. Nid oeddwn wedi bod 
yn eistedd yn hir yn y porth cyn i'r un. fonedd- 
iges, symudiadau yr hon a dynodd fy sylw y 
noson flaenorol, wneyd ei hymddangosiad. Yr 
oedd yn agoshau yn arafaidd tua'rdaíarn; a 


200 


CHARLES O'R BALA. 


Awsr 25, 1859 


phan ddaeth gyferhyn a'r drws arosodd am ío- 
ment ì edrych i mewn, yna aeth yn ei blaen nes 
iddi fyned o'm golwg. 

Druan ydyw y fam yna, meddwn wrthyf f 
hun, pan y gwelwn hi eilwaith yn dychwelyd. 
Yr oedd yn cerdded yn araf, a'r tro hwn daeth 
yn agosach at y tŷ. Yr oedd y dyddordeb a 
gymeraswn ynddi mor gryf fel y methais ym- 
aítal heb ei chyfarch. Dychrynodd braidd pan 

siaradais â hi, a cherddodd yn ol ychydig 
atheni. â M 

Pwy ydych yn ei geisio fynais yn dyner. 
Yr cby ni erbyn hyn mewn sefyllfa i'r 
lleuad lewyrchu ar eì hwyneb, a dangos pob 
llinell yn ei phrydwedd. _ Yr oedd yn amlwg ei 
bod wedi pasio canolddydd bywyd ; ac yr oedd 

ofid a Surf da wedi gadael eu nodau ar ei 

wynebpryd prydferth.  Canfyddais fod ei 
gwefusau yn symud, ond bum am beth amser 
cyn deall ei geiriau. 

A welsoch chwi fy mab i heno? 
deud ei fod yn dyfod yma. 

Parodd ei dull yn dyweyd y geiriau i ryw 
iasau oerion redeg troswyf. _Dealluis fod 
meddwl y-wraig yn dyrysu. Atebais, 

Naddo, ma'm; ni welais ddim ohono. 

Achosodd tôn fy llais ynddi ryw enyniad o 
ymddiried ynof, oblegid daeth i fyny atafi fy 
ymyl, a gwyrodd ei phen tuagataf— 

Lle ofnadwy sydd yma, eisialai._ Ac mae 
nhw'n deud ei fod o yn dwad yma. Y bachgen 
druan! Dydi o ddim yn debyg i'r peth oedd o. 

Iê, lle drwg iawn sydd yma, meddwn. 
Dowch—a symudais gam neu ddau i'r cyfeiriad 
y gwelais hi yn dyfod—dowch, gwell i chwi 
fyned ymaith mor fuan ag y medroch. Ond os 
ydio yma, atebai,—heb symud o'r fan y safni,— 
mi allwn ei achub, wyddoch. 

Yr wyf yn sicr na chewch mohono yma, 
meddwn. Efallai ei fod adref erbyn hyn. 

Oh, nag ydi! ac ysgydwodd ei phen yn 
ofidus.  Dydio 'namser yn dwad adref ncs 
bydd hi yn mhell yn y bore. Mi leiciwn edrych 
tu mewn i'r bav-room. Rwy'n siwr eì fod yr 

Dywedwch i mi ei enw, ac mi afi chwilio 
am dano. 

Ar ol ychydig betrusder dywedodd,— 

Ei enw ydi Willy Hammond. 

Oh! fel y gwnaeth yr enw—yn cael eì ddy- 
weyd mor drist a chyda'r fath deimlad mamol— 
i mi ddychrynu ac arswydo ! 

Os ydyw eich mab yn y tŷ yn rhywle, 
meddwn yn benderfynol, mi af i'w gyrchu atoch. 
A gadewaishi, gan fyned i'r bar. 

n mha ystafell y gallaf ddod o hyd i Willy 
Hammond? gofynais i Mathew. 

Edrychodd arnaf yn ymchwilgar, ond nid 
atebodd efe ddim. Yr oedd y cwestiwn wedi 
dyfod yn annysgwyliadwy. 

" Ai yn ystafell Harvey Green? ychwanegais. 

Wn i ddîm, yn siwr. Dydi o ddim yn tŷ 


Mae nhw'n 


am wni. Mi gwelais o'n myn'd allan o fewn 
rhyw haner awr yn ol. 

Ystafell Green ydyw No. —? 

11, atebodd. 

Yn y rhan flaenaf o'r tŷ. 

Ie. 

Ni ofynais ychwaneg o gwestiynau, ond prys- 
urais at No. ll, a churais y drws. Ond nis 
atebodd neb. Gwrandewais, ond methais a 
chlywed y swn lleiaf. Curais drachefn yn 
drymach. Os na thwyllwyd fi gan fy nglustiau, 
clywais dinc arian. Eto nid dedd swn llais 
na symudiad i'w glywed. 

r oeddwn wedi fy siomi yn fawr. Yr 
oeddwn yn sicr fod rhywrai yn yr ystafell. 
Cofiais ì mi glywed fod goleuni i weled trwy 
rwygiad yn y Ìlen a orchuddiai y ffenestr, a phry- 
surais i lawr ac i'r heol. Canfyddais ychydig 
oddiwrth y tŷ y fam drallodus yn cerdded yn ol 
a blaen. Edrychais tua'r ffenestr, yr hwn y 
gwyddwn mai ystafell Green ydoedd, gwelwn 
oleu yn ddigon eglur trwy y rhwygiad yn y 
llen.  Prysurais yn ol i'r tŷ, ac ì fyny at No. 
11. Y tro hwn curais yn awdurdodol, a gwneis 
iddynt fy nghlywed. 

Beth sydd eisio?” cbai llais oddimewn. 
Adnabum lais Harvey Green. 

Ni wneis ond curo yn drymach. Clywais y 
tro hwn sibrwd a rhyw symudiadau cyffrous ; 
ynn dadglowyd y drws, a darn agorwyd cf gun 
Green, corff yr hwn a lanwai y lle agored ftl 
nad allwn edrych i mewn. Pan welodd mai 
myfì oedd yno edrychodd yn sarug. 

Beth ydych chwi eisio ? gofynai yn fursenaidd. 

A ydyw Mr. Hammond ymu? os ydyw, y 
mae ei eisieu i lawr. 

Na dydi o ddim yma, oedd yr ateb cwta. 
Beth a'ch gyrodd chwi i'w nol ef? 

Y ffaith fy mod yn dysgwyl ei gael yn eich 
hystafell chwi, atebais yn wrol. 

Yr oedd Green ar fedr cau y drws ar fy 
nanedd pan y dododd rhyw un eì law ar ci ys- 
gwydd, a_sisialodd rywbeth yn ei glust nad 
allwn ci glywed. 

Pwy sydd eisio ei weled? gofynai. 

Deallais yn ebrwydd fol Iaminond yn yr 
ystafell, a dywedais mewn llais uchel, 

Ei fam. 

Agorwyd y drws gyda herc, an safodd Ham- 
mond â'i wyneb fel tân o fy mlaen. 

Pwy sy'n dyweyd fod fy mam yna? gofynai. 

Yr wyf newydd ddyfod oddiwrthi, meddwn: 
cewch hyd iddi yn cerdded yn ol a blaen o flaen 
y dafarn. 

Gyda llam aruthrol, rhuthrodd heibio i mi, 2 
disgynodd i lawr mewn moment. Wedi i'r 
drws gael ci agor gwelais heblaw Green a Ham- 
mond, Slade a Barnwr Lyman. Nid oedd 
eisieu y cardiau gwasgaredig ar y bwrdd i ddy- 
weyd imi beth oedd yn cael eì gario yn mlaen 
yno. 


Aws 25, 1850. 


CHARLES O'R BALA.. 


261. 


Morfuan ag y medrais eanlynais Hammond, 
a chyfaríyddais ef yn y porth yn dyfod o'r heol. 

Yr ydych wedi fy nhwyllo, syr, meddai yn 
ddigofns. 

Naddo, syr! atebais. Ni dywedais i chwi 
ond y gwir. Edrychwch! Dyma hi yrwan. 

'Trodd ei lygaid, a neidiodd tuagati, a gafaelai 
yn ei braich. 

Oh mam! mam! beth a'ch dygodd chwi 
yma? meddai yn synedig, eto yn dyner. 

Oh Willy! Willy! clywais hi'n ateb. Mae 
nhw'n.dyweyd i mi eich bod yn dyfod yma bob 
nos, a fedrwn i ddim bod yn llonydd. O'r 
anwyl! mi'eh lladdan chwi! Rwy'n gwybod 
y ant. Peidiwch, Oh ! 

i chlywais y gweddill o'i geiriau, ond 
hâai ei llais torcalonus yn fy nghlyw am beth 
amser. Yn mhen ychydig funudau yr oeddynt 
o'm golwg. 

Yn mhen oddeutu ddwy awr wedi hyn, pan 
oeddwn yn myned i'm hystafell, rhuthrodd dyn 
heibio imi. Edrychais ar ei ol, a chanfyddais 
berson Willy Hammond. Yr oedd yn myned i 
ystafell Green ! 


—ou 


BYDD YN RHYWBETH. 


Dpyu ieunne!—cymer yr ymadrodd cynnwys- 
fawr yma at dy ystyriaeth, —Bydd yn rhynbeth. 
Beth fedri di wneyd yn y pum' mlynedd nesaf a. 
fydd yn fwyaf o les a dyrchafiad iti am dy oes? 
Ôs ydwyt yn awr yn bymtheg oed, edrych beth 
a elli dì fod erbyn y cyrhaeddi ugain. Os wyt 
yn awr yn ugain oed, meddylia beth elli di fod 
erbyn y byddi yn bump-ar-hugain. Ac ocs 
ydwyt eisoes yn bump ar-hugain ystyria. beth 
elii di fod erbyn y byddi yn ddeg-ar-hugoin; a. 
phenderfyna y myni fod yn rhynbeth erbyn y 
pryd hwnw. Penderfyna y myni di fod yn 
anrhydedd i'th gyfeillion a'th wlad, yn ddeîn- 
yddiol i'th gyndoynion; ac fel y bydd yn 
golled i'r byd a'r dy ol pan orphena dy ddydd 
ac y gelwir arnat i fyned i dderbyn dy wobr, 
sef etifeddiaeth y rhai cyfiawn yn y gwynfyd 
tragywyddol. 

yn ieuanc!—ddarfu i ti ystyried y fath 
beth ydyw y meddwl dynol? Y fath alluoedd 
dadblygedig sydd ynot! Y mae dynion ieuainc 
wedi eu eynysgaeddu â gelloedd ymenyddol 
nad ydynt wedi breuddwydio faint yw eu nerth 
a'u gwerthfawrcdd. Meddai un ysgrifenydd 
meddylgar, “ Rhaid i ni oruwch-ddringo uchel- 
derau, a disgyn i ddyfnderoedd ein hunain. 
Rhaid i ni deimlo os nad allwn fesur nerthoedd 
a thueddiadau ein heneidiau.” Yr hyn sydd ar 
lawer dyn ieuanc ei eisieu ydyw, yn syml,— 
dadblygiad ac addysg i'r galluoedd eneidiol 
sydd yn gorwedd erioed heb ei symud o'i fewn. 
Gyfaill ieuanc, gad i waith, llafur, ac efrydiaeth, 
ddwyn yni y dai hyny allan yn eu nerth, a 


chai T byd wybod eto dy fôd, a theimlo dy 
werth! 

Y fath feusydd o ymchwiliadaeth a gwybodau 
sydd yn ymledu o flaen y meddwl ieuanc, fel yn 
ei demtioi ddywcyd, Byddaf finau yn rhym- 
bcth. Cofier yn wastad. y rhaid bod yn rhyw- 
beth, cyn y gellir gjrneyd dim. 

Ddarllenydd ieuancl—pan red dy olygon 
dros hyn o Tinellau, gwna benderfyniad fel hyn, 
a bydd ddi-ildio i'w gadw:—Yn gyntaf, byddaf 
yn rhywbeth; yn ail, gwnaf rywbeth. 


—— 
GAIR I GYMRO. 


Gymro, dâl dy ben i fynn, 
Cwyd dy olwg tua'r nef; 

Saf ger BEDR, byd heb grynu, 
Myn wrandawiad i dy lef: 

Myn gael gan ei blant dy barchu— 

iyn gyíìawnder ganddo ef. 

Dywed wrth yr hogyn acw, 
Coegyn balch o Loegr draw, 

Wawdia dy gymeriad gloew :— 
“ Hogyn difarf, difarn,—taw ;" 

Ac os gwrthyd ddal ei dwrw, 
Siarad wrtho â dy law. 


P'aid a derbyn gwawd casineb 
Tfyliaid, yn dy dŷ dy hun ; 

'Taíl eu gwawd yn ol i'w gwyneb— 
Dangos nad wyt yn llai na dyn: 

Siarad wrthynt yn ddiwrtheb, 
Gwna csiampl o bob un. 


Dyro rymus wers a haner 
Ambell waith i ambell un; 
Gwers a gofir yn mhen amscr— 

Gwers ddeallir gan bob dyn ; 
Fe wnai hyny les ì lawer 
Heblaw iddo ef ei hun. 


Gwel y saeth yn cael ei gollwng 
At dy galon, am dy waed ; 
Paid a chilio, paid ymostwng 
Byth i lyfu llwch ei draed; 
Beiddia ef dy ddarostwng— 
Da o'r llwfr eriocd ni chaed. 


Os rhaid byw mewn llaid a phydredd, 
Gwell yw bod yn bryf na dyn; 
Gwell heb deimlad o anrhydedd, 
Os rhaid llyfu traed pob nn . 
Nid ocs asyn byth wnai orwedd 
O dan draed ei ryw ei hun. 
Nid ocs raid i Gymro wrido 
Am ei fod yn Gymro glân ; 
Ac ni ddylai gywilyddio 
ArddeÌ Cymru, gwlad y gân: 
Pwy a mwy o le i ymffrostio— 
P'le a mwy o neîol dân? 


'Tanied bywiol sel dy galon 
Dros dy iaith a thros dy wlad; 
Dal dy darian mcgys gwron 


Rhyngddynt byth a saethau brad ; 
'Tynga na chaiff byd o alon 
Waed dy genedl hoff yn rhad. 


Awst 11,1859. . R.J. DERFEL. 


278 CHARLES 


O'R BALA. 


.MEp1 8, 1859. 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK LION." 


Y SEITHFED NOSWAITH. 


YMppANGOSAI sefyllfa pethau yn Cedarville y pryd” 


hwn yn dra anobeithiol. Nid allwn laina theimlo dy- 
ddordeb cryf yn rhai o'r pleidiau hyn. Yr oedd achos 
Willy Hammond o'r dechreuad wedi creu ynof ryw 
ddawr anghyffredin; ac yr oedd ymddangosiad an- 
nysgwyliadwy ei fam ar y chwareufwrdd wedi mwy- 
hau y peth yn fawr. Yr oedd y boneddwr—yn 
swyddfa yr hwr; y cyfarfum â Mr. Harrison y dydd 
o'r blaen—yn berffaith gydnabyddus â holl achosion 
pethau yn Cedarville, a gelwais gydag ef yn fore 
dranoeth i'r dyben o wneyd ymholiadau yu nghylch 
Mrs. Hammond. Gofynais ìddo yn mlaenaf a oedd 
ay adnabod y foneddiges—i'r hyn y'm hateb- 

Oh, ydwyf. Yr oedd yn un o fy nghyfeillion 
boreuaf. 

Sylwais nad oedd y crybwylliad am ei henw yn 
cynnyrchu effaith ddymunol, oblegid rhoddodd och- 
enaid drom ac ymlywiodd ei wyneb. 

Ai Willy ydyw ei hunig blentyn ? 

Ei hunig blentyn byw. Yr oedd ganddi bedwar; 
mab arall a dwy ferch; ond collodd hwynt oll ond 
Willy pan oeddynt yn dra ieuainc. Ac, ychwanegai, 
fe fuasai yn well iddi hi—ac i Willy hefyd—pe 
buasai yntau wedi myn'd i wlad well gyda nhw. 

Mae ei ddull o fyw yn ei chystuddio yn fawr, 
sylwais. 

Y mae yn dinystrio ei rheswn, atebai, gyda phwys- 
lais. Efe ydoedd ei duw hi. Ni abarcdd mam 
erioed fab yn fwy nag y carodd Mrs. Hammond ei 
bachgen hardd a thalentog Willy. Yr oedd ei char- 
iad a'i gofal gymaint am dano fel na oddefai iddo ei 
gadael—ond yr amser y byddai yn yr ysgol—ond 
nesaf peth i ddim. Yr oedd wrth ei hochr bob amser 
bron. Hyd nes oedd yn un ar bymtheg oed, nid 
wyf yn gwybod iddo ddangos yr awyddfryd lleiaf 
am gwmni neb araÌl ond ei fam. Ond chwi wydd- 
och nad oedd yn bosibli hyn bara'n bir. Yr oedd 
y byd mawr llydan o'i flaen, ac yntau yn rhwym o 
fyned iddo. O! fel y crynai ei fam gan bryder wrth. 
iddo adael ei hochr!” Gwyddai yn dda am y perygl- 
on a amgylchynai ci lwybr ; a mwyheid y rhai'n gan 
ei hofnau—o leiaf dyna fel yr arferent ddyweyd 
wrthi. Ond Och! nid oedd ei holl ofnau ond megys 
dim wrth yr hyn y trodd allan wedi hyn. 

Pan oedd Willy yn ddeunaw oed—yr oedd y pryd 
hwn yn darllen y gyfraith—yr wyf yn meddwl na 
welais ddyn ieuanc erioed mor addawol. Ond yr 
oedd ganddo dalent beryglus—dawn a llithigrwydd 
ymddyddanol anarferol. Yr oedd pob un a ddeuai 
iw gwmni yn cael ei swyno ganddo; ac yn fuan 
cafodd eì hunan yn agylcbyne ig & chylch o ddyn- 
ion ieuainc, a rhaio honynt heb fod yn feddiannol 
ar y cymeriad goreu. Eto, yr oedd eì dueddiadau 
pur a'i egwyddorion anrhydeddus yn eì gadw yn 
ddiogel: ac nid wyf yn credu y buasai dylanwad 
cymdeithasol yn ei lithro o'r iawn 
pae i'r dafarn ddamniol yma gael ei hogor gan 

ade. 


Yr oedd genych dafarn yma cyn i'r “ Black Lion” ; 


gael ei hagor, meddwn. 

Oh, oedd. Ond yr oedd yn cael ei chadw yn 
wael, a'r dosbarth isaf ydoedd ymwelwyr y lar- 
room. Ni wclid un dyn anrhydeddus yn Cedarville 


un amser yno. Nid oedd yn un demtasiwn i un oedd | 


yn troi yn y cylch yr oedd Willy ynddo. Ond 
achosodd agoriad y “ Black Lion" gyfnod newydd. 


lwybr oni | 


Rhoddodd y Barwn Hammond—yr hwn sydd ei 
hunan heb fod y dyn puraf yn y byd, 'rwyf yn ofni 
—ei gefnogaeth i'r sefydliad, a siaradai am Simon 
Slade fel yn anturiaethus a chanmoladwy. Dilyn- 
odd y Barnwr Lyman ac ereill o foneddigion Cedar- 
ville ei esiampl ddrwg; a daeth Dar-room y “ Black 
Lion” yn fuan i gael sicrad am dano fel lle TESpê&C- 
table. Gallascch wcled bob awr o'r dydd a'r nos 
ein gwyr ieuainc mwyaf gobeithiol yn myned i mewn 
ac allan gan siarad law yn llaw â'r tafarnwr—yr 
hwn, o fod yn felinydd, oedd erbyn hyn wedi ei 
ddyrchafu yn ddyn pwysig, ac un y teimlai y 
dynion gorau yn Cedarville yn llawen o gael eì an- 
rhydeddu. 

Aeth Willy gyda'r llif. Yn fuan, fuan, aeth mor 
hoff, o yfed nes peru dychryn i'w gyfeillion. Mae 
ynghuthro yn ei flaen byth er hyny. MW 
gwenwyn tanllyd ci feddwl, ac ar yr un pryd tywyll- 


| odd ei amgyffredion cryfion. Ymddygai ei dad ato 


yn ysgafn a difater, a chlywais ef yn dyweyd mai 
fflam boreu oes ydoedd, ac y byddai yn sicr o oeri 
wedi iddo heneiddio ychydig. Ond yr oedd ei 
fam yn hollol wahanol. Yr oedd hi yn dych- 
ryn ac yn dyrysu wrth ei weled yn myn'd yn mlaen 
mor ryseddus. Pan siaradai hi âg cf, gan eì gynghori 
i adael ei ffyrdd llygredig, chwarddai yn ddiystyr 
am ei pheu. 

Fel hyn yr aeth yn mlaen fis ar ol mis, blwyddyn 
ar ol blwyddyn, nes iddo fyned yn destyn siarad 
pawb. Er mwyn, os oedd bosibl, troi ei feddwl i 
channel newydd, prynodd ei dad heo f Siade. 
Ymddiriedodd y gwaith a'r arian i Wly—ond 
gwyddoch beth fu'r canlyniad. 1 

Effeithiodd hyn ar Mrs. IIammond yn fawr. Ni 
ŵyr neb beth a ddyoddefodd. Bu am bymthengnos 
heb gau eu llygaid, yn cerdded yn barhaus yn ol a 
blaen yn ei hystafell. Yna cafodd gwsg trwm, a 

han ddeffrodd, yr oedd ei rheswm wedi ei gadael. 

yth er hyny nid yw yn gwybod yn glir beth sydd 
yn myned yn mlaen o'i ef Wm pas, 

Oni ddarfu i'r dygwyddied hwn ddychrynu y dyn 
ieuanc o'i freuddwyd syfrdanol ? gofynais. 

Naddo. Yr oedd yn caru ei fam, a gofidiau yn 
fawr oherwydd y peth ; ond ymddangosai fel un nad 
allai ei stopio. Yr oedd rhywbeth fel yn ei orfodi 
ynei flaen. Os ffurfìai benderfyniadau da—a diau 
iddo wneyd hyny—mor gynted ag yr âi i fysg eì hen 
gwmni, yr oedd yn cu tori fel edau wlan. Yr oedd y 
ffordd ar hyd yr hon y byddai yn myn'd i'r felin 
yn arwain heibio y “Black Lion,” ac nid hawdd 
fyddai iddo basio heb gael ei dynu i'r bar, naill ai 
trwy ei chwant am y ddiod, neu ar gymhelliad rhyw 
gydymaith caredig a arferai sefyllian o amgylch y 
dafarn. 

Efallai fod rhywbeth mwy yn ei dynu yno na'i 
chwant am y ddiod, meddwn. 

Beth? 

Adroddais wrtho, yn fyr, yr hyn a ddygwyddodd y 
noson flaenorol. 

Ah! yr oeddwn yn ofni—ïe, yr oeddwn bron yn 
sicr—ei fod wedi myn'd i faglau y dyn hwn. Ac 


i eto, y mae yr hyn a ddywedwch yn fy synu, meddai, 


symud yn ola blaen yn gynhyrfus. Os bum 
an anan o barth Willy Limmiond, “ld. use met 
aeth ynof mwyach. Nid yw y gair “ dirgelwch " yn 
awr yn ysgrifenedig uwchben drws ei breswylfod. 
O Dad! ai fel hyn yr arweinir dy wyr ieuainc 
i demtasiwn? Ai fel hyn y goddefir i'r gelyn 
daenueirwydau? Och fi! mae y peth yn arswyd- 
us! arswydus! 


Mer 8, 1850. 


CHARLES O'R BALA. 


27 


Yr oedd y dyn wedi ei gynhyrfu yn ddirfawr. 
Aeth yn mlaen yn hyawdl dros ben am Ysbaid. 

Yr wyf bob amser poethi wrth ymdrin â'r 
pwnc hwn, meddaî. A phwy a âll edrych ac ystyried 
y pethau hyn heb gael ei gynhyrfu ? 

Tra yr oedd efe eto yn llefaru, daeth Mr. Ham- 
mond—tad Willy—i mewn. Ymddangosai yn brudd 
athruenus. Gwahoddodd y person y buaswn yn 
ymddyddan âg ef ychydig o'r neilldu, ac ymgomïai 
âg ef yn ddifrifol am amryw funudau. Yr oeddwn 
NU gallu gweled ei wyneb, er na ddeallwn ddim o'r 

yn a ddywedai. Yr oedd ogiadau ei wyneb 

yn boenus i edrych arnynt, oblegid yr oedd pob 

pnd yn dangos arteithiau annesgrifiadwy ei 
wl. 


Ceisiwch ei weled, wnewch chwi? meddai, wrth 

adael y swyddfa. 
yno yn union, atebwyd. 

Dowch ag ef adref, os bydd bosibl. 

Gwnaf fy ngoreu i hyny. 

Ym; odd y Barnwr Hammond yn foesgar, ac 
aeth allan yn frysiog. 

A ydych chwi yn gwybod No. ystafell Green ? 
gofynai y boneddwr mor gynted ag yr ymadawodd 
Hammond. 

Ydwyf. No.1l. 

Mae Willy heb fod adref er neithiwr. Mae ei 
dad, erbyn hyn, yn drwgdybio Green ei fod yn 
gamblwr! Ni ddaeth y peth i'w feddwl hyd ddoe; 
ac y mae hyn, at ei holl brofedigaethau, yn ei yru, 
fel y dywed, bron yn wallgof. Fel ffrynd mae yn 
dymuno i mi fyned i'r “ Black Lion" i geisio dod o 
hydi Willy. A welsoch chwi rywbeth oddiwrtho 
heddyw'r bore ? 

Atebais ef yn nacaol. 

Na Green ? 

Naddo. 

A oedd Slade o gwmpas pan adawsoch y da- 
farn ? 

Ni welais i ddim o hono. 

Fe all yr hyn y mae Barnwr Hammond yn eî ofni 
fod yn rhy wir—fod y twyllwr hwn yn ceisio sugno 
cymaint ag a all o hono cyn eì luchio yn ddidrugar- 
edd o'i ddwylaw. 

Rhaid fod y dyn ieuanc wedi ei lyncu i fyny gan- 
ddo cyn y buasai yn dyfod yn ei ol yr adeg hono 
o'r nos neithiwr. Ddarfu i chwi son am lyn wrth 
ei dad ? 

Naddo. Buasai hyny yn ei ofidio yn fwy, heb 
effeithio dim daloni. Y mae yn ddigon cythryBlas 
eisoes. Ond mae'r amser yn pasio, ac nid oes dim i'w 
golli. A ddowch chwi gyda mi? 

Aethum gydag ef at y dafarn—aethom gyda'n gil- 
ydd i mie Y bar. Yr oedd dau neu in ddynion 
wrth y counter yn yfed. 

Â ydyw Mr. Green o gwmpas yma heddyw'r bore? 
gofynwyd gan y person a ddacth gyda mi i chwilio 
am Willy Hammond. 

Ni welais i ddim oddiwrtho. 

A ydyw ef yn ei ystafell ? 

'Dalla i ddim deud. 

A wnewch chwi ymorol ? 

Gwnaf siwr.  Frank,—siaradai â mab y tafarnwr 
—yr hwn oedd yn gorweddian ar y fainc—ewch i 
edrych a ydyw Green yn ei ystafell. 

Ewch ych bunan. Nid y fì ydi'ch gwas chwi, oedd 
yr atebiad grwgnachlyd. 

Cewch wy ;aewn munud, syr, ebai Mathew yn 
foesgar. 


Wedi gweìni ar 'y cwsmeriaid oedd wrth y bar, 
aeth Mathew i fyny'r grisiau i ymorol am Gem: 
Fel yrelai Mathew o'r bar-room, cyfododd Frank, 
ac aeth a chymysgodd wydraid o liguor, ac yfodd ef 


'| yn awchus. 


Arferiad tra pheryglus ì un mor ieuanc a chwi, 
sylwai y boneddwr oedd gyda mi, fel yr elai Frank 
allan o'r bar. Yr unig ateb a ffafodd ydoedd edrych- 
1 gwgus, cystala dyweyd—Dydi o ddim o'ch busnes 
chwi. 

Dydi o ddim yna, ebai Mathew wrth ddyfod i 
mewn. 


A ydych siwr. 

Ydwyf, syr, 

Ond yr oedd rhywbeth yn ei ddull yn d 
perii me amheu. nys Ryn gyda'n lydd i 

gynghori ar y pwnc, a om i'r penderfyniad 
a oedd gair 'Mathew i ymddiried ddo. A 

Beth sydd i'w wneyd ?. gofynwyd. 

Myn'd at ystafell Green, atebais, a_ churo 
drws. Os yw yno, efallai yr etyb, heb ddrwgdybio 
eìn neges. 

Dangoswch i mi yr ystafell. 

Arweiniais efat No. 11. Curodd yn ysgafn, ond 
ni ddaeth yr un atebiad. Mynychodd y curiad— 
yr oedd pob peth yn ddystaw. 'Trachefn a thra- 
chei y curodd, ond ni chlywid ond adsain dwfn y 
curiad. 

Does yna neb, meddai, gan droi ataf i, a cherddas- 
om ì lawr y grisiau. Pan y cyrhaeddasom y gwaelod, 
cyfarfuasom â Mrs. Slade. Ni chefais, yn ystod yr 
ymweliad hwn â Cedarville, sefyll wyneb yn wyfieb 
â hi o'r blaen. O! y fath olygfa arswydus oedd 
arni! Yr oedd y wyneb hawddgar a_ phrydferth 
wedi myned yn bantiog a hagr. Yr oedd ei chorff 
iraidd ac unionsyth gynt, yn gam ac yn afluniaidd. 
“Drych o dristwch oedd edrych drosti.” 

A welsoch chwi Mr. Green heddyw'r bore? gof- 


ynais. 

Mae o heb ddod i lawr o'i ystafell eto, atebodd. 

A ydych yn sicr? gofynai fy nghyfaill. Curais 
wrth y drws amryw weithiau,—ond ni chefais un 
ateb. 

Beth sydd arnoch eisieu ganddo? gofynai Mrs. 


| Slade, gan sefydlu eî llygaid arnom. 


Yr ydym yn chwilio am Willy Hammond, ac fe 
ddywedir ei fod-gyda Green. 

Curwch ddwywaith yn ysgafn, a curwch deir- 

waith yn drymach, ebai Mrs. Slade, a llithrodd 
Eeibio ini. ER isa? 

A gawn ni fyn'd gyda'n gil 

Ni wrthwynebaio oblegid, a nad oedd genyf hawl 
gyfreithlon i ymyraeth yn y mater, yr oedd fy 
sbeimhadau: wedi eu cynhyrfu yn yr achos, nes i mi 
fyned heb ystyried beth oeddwn yn ei wneyd. 

Curwyd y drws fel y dywedodd Mrs. Slade, a chaf- 
wyd atebiad uniongyrchol. Agorwyd y drws yn 
arafaidd, a gwnaeth gwyneb aneilliedig Simon Slade 
ei ymddangosiad. 

Mr. Jacobs! meddai yn synedig,a ydych yn dy- 
muno fy ngweled i? 

Nac ydwyf, syr: yr wyf yn dymuno gweled Mr. 
Green, a chyda hergwd iodd y drws yn llydan 
agored. Yr un rhai oedd yno a'r rhai a welais y 
noson flaenorol—Green, Willy Hammond, Barnwr 
Lyman, a Slade. _ Ar y bwrdd, wrth yr hwn yr eis- 
teddai y tri blaenaf, yr oedd cardiau,darnau o bapyrau, 
taclau ysgrifenu, a phentwr o bank-notes, Ar fwrdd 
bychan arall oedd yn eu hochr yr oedd potelati, ds« 


canters, â gwydrau. 


CHARLES O'R BALA, 


Mei 8, 185Î 


280 
Barnwr Lyman! A ydyw yn bosibl? ebai Mr. 
Jacobs—canys dyna oedd enw fy nghyfaill ; ni fedd- 


yliais eich cael chwi yma. 
; i Ysgubodd Green ei ddwylaw dros wyneb y bwrdd, 
ermwyn sicrhau yr arian a'r biliau ; ond cyn iddo 


gwblhau ei amcan neidiodd Willy Hammond i dri 


neu bedwar o bapyrau culion a rhwygodd hwynt yn 
sitrach. 

Yd l melldigedig, twyllodrus! gwaeddai 
Green, yn ffyrnig, gan wthio eì law i'w fynwes, fel 
pê buasai yn ceisio rhyw erfyn; ond ni chafodd ond 
prin ddyweyd y geiriau, cyn i Hammod ruthro arno, 
gyda chreulondeb teigar, gan ei dynu i'r llawr mewn 
amrantiad. Yr oedd eì ddwylaw mewn moment 
wedi eu planu yn ngwddf y gamblwr, a chyn i'r 
edrychwyr syfrdanol gael amser i ymyraeth, yr 
«eM Green yn ddulas yn ei wyneb, a bron wedi ei 
indagu. 

Fy ngalw'n dd———l twyllodrus, ah! meddai 
Hammond gan ewynu o gwmpas ei safn. Y fi! yr 
hwn yr ydych wedi ei hela fel gwaedgi sychedig. Y 
fil yr hwn yr ydych wedi ei robio, ei dwyllo, a'i 
ddarostwng o'r dechreuad! Oh! am bistolirydd- 
hau y ddaear o'r adyn mwyaf melldigedig ac uffernol 
sydd yn troedio ei hwyneb! Gollyngwch fi! 'Does 
gniddim wedi eì adael yn y byd yn werth i mi 

idio dim am dano—'does yr un canlyniad i mi ei 
ofni. Gadewch i mi wneyd un gymwynas ddai 
gymdeithas cyn fy marw! 

.Achydag un cais grymus cliriodd ei hunan o'n 
gafael, a rhuthrodd drachefn ar y gamblwr, gyda 
chymddaredd ac egni bwystfil anwaraidd. Erbyn 
y tro hwn yr oedd Green wedi cael gafael yn ei 
gyllell, ac fel y gwnai Hammond ei ruthriad—yn ci 
gynddaredd dall—claddodd Green hi yn ei yMlys. 
Can gyflymed a'r fellten, tynodd y gyllell allan, a 
brathodd ef ddwywaith drachefn, cyn ì ni allu diarf- 
ogi y llofrudd. Syrthiodd Willy Hammond gydag 
ochenaid drom, a'r gwaed yn llifo o'i ystlys. 

Yn y braw a'r cythrwfl a ddilynodd, rhuthrodd. 
Green allan o'r ystafell. Anfonwyd am y meddyg 
yn ddiaros; yr hwn, ar ol ei chwilio yn fanwl, a 
ddywedai fod yn farwol. 

Oh! ing a chyni y tad, pan y rhedodd rhywun ato 
i ddyweyd wrtho am y ddygwyddiad ofnadwy. Ni 
welais y_ fath ddirboenau yn ngwyneb un dyn 
erioed. Y tawelaf o'r holl gwmni pryderus ydoedd 
Willy ei hunan. Ni thynai ei olwg oddiar wyneb 
ei dad. 

A ydych mewn poen fawr, fy machgen? sibrydai 
yr hen wr, fel y gogwyddai drosto, nes ydoedd ei 
wallt hirwyn yn ymgymysgu â chydynau Ìlaith y 
dyoddefydd. 

Dydir boen ddim yn fawr, nhad, oedd yr ateb 
gwanaidd. Peidiwch a dyweyd am hyn wrth îy mam 
yrwan. 'Rwyf yn ofni y gwnaiff eì lladd. 


Bab allai y tad ateb? Dim! Ac yr oedd yn 
ud. 

Ydi hi yn gwybod am hyn?. Aeth cwmwl tros 
ei wyneb. 


Ysgydwodd Hammond ei ben. 

Ar hyn clywid gwaedd drallodus yn y gwaelod. 
Yr oedd rhyw hurtyn difeddwl wedi cludo y newydd 
galarus i'r fam. 

Fy mam druan ydi hi, ebai Willy, a gwridai ei 
wyneb gwelw. Pwy allai ddyweyd wrthi am hyn ? 

Cychwynodd Mr. ond tua'r drws, ond cyn 
iddo ei gyrhaedd, daeth y fam wallgofus i mewn. 

Oh I Willyl fy machgen! fy machgen! gwaeddai 
gyda llais cwynîanus, nes perii bob calon oedd yn 


bresennol doddi. Yna cofieidiodd a chusanodd ef 
gyda serchawgrwydd annarluniadwy. 

Oh! fy mamî fy anwyl fam! aeddai yntau 
gan syllu yn ei wynelyyn gariadus, fel pe buasai ei 
enaid yn berwi ynddo o hoffder tuagati. 

Oh! Willy! Willy! Willy! fy mab, fy mab! a 
cbusanodd eî drachefn. 

Ceisiodd Mr. Hammond y pryd hwn eu gwahanu, 
rhag y buasai y peth yn effeithio yn ddrwg ar ei 
ab. 

Peidiwch, nhad! ebai Willy; gadewch iddi. Nid 
wyf yn cynhyrfu dim. Mae'n dda genyf ei bod hi 
yma yrwan. Ê 

Peidiwch a siarad gair, ebai y fam, gau ddodi ei 
bysedd yn dyner ar ci wefusau. Bu dystawrwydd 
am ychydig eiliadau; ond dechreuodd ei fam eilwaith 
wylofain a chwynfan yn dorcalonus. 

Mam! ydach chwi yna? Edrychai o gwmpas yr 
ystafell yn wyllt. 

Ydwf, Willy anwyl! dyma fi. 

Fedra i mo'ch gweled, mam; mae mor dywyll. 
Oh, mam! mam! gwaeddai yn sydyn gan luchio 
ei hunan ar ei mynwes—safiwch fi! safiwch fi! 

Mor gyflym yr ymlapiodd y fam ei breichiau am 
dano, gan ei gofleidio yn dŷn! 

Daeth y meddyg yn mlaen, gan ei fod yn ofni y 
canlyniadau, a cheisiodd ryddhau ei breichiau—ond 
yr oedd pob ymdrech yn aflwyddiannus. 

Mae o wedi marw! clywais y doctor yn sibrwd; 
a pharodd y geiriau i ryw iasau oerion redeg trwy 
fy ngwaed. 

Cyrhaeddodd y geiriau glustiau Mr. Hammond, 
ac O! ei ochenaid drom! N 

Pwy sy'n dyweyd ei fod wedi marw? gofynai y 
fam yn gyffrous, fel y dodaì ei bachgen o'i breichiau 
i orwedd ar y gwely, gan edrych yn wyllt ar ei 
wyneb gwelw. Rhoddodd un ysgrech fawr pan 
ddeallodd fod y peth yn wir, a syrthiodd yn ddi- 
fywyd ar draws corff marw ei mhab! . 

Yr oedd pawb yn yr ystafell yn tybied mai wedi 
syrthioi lewyg yr oedd Mrs. Hammond; ond proí- 
odd ychydig eiliadau yn amgen. Yr oedd yr ym- 
wybodolrwydd o farwolaeth ei mhab wedi dyfod ati 
mor sydyn, nesiddo ei hamddifadu o'i bywyd. O! 
y fath olygfa! Y mab a'r fam yn farw yn mreich- 
au eu gilydd ! 

I bale yr aethai Green ? 

GrAs1wYN. 
—— 


HEL DY ROSYNAU. 
(Efelychiad, cyflwynedig i'r * Gemau Cerddoriaeth) 
gan Hafrenydd.) 


Hel dy rosynau, hel yn awr, 
Mae amser yn myn'd heibio'; 

Fe all y blod'yn teg eì wawr 
Fod fory wedi gwywo. 


Defnyddia'n ddoeth yr orig hon, 
A dethol ei thrysorau ; 
Yf o'r ffynonell sydd ger bron, 


O wyw bur bleserau. 
ae I. D. Frnaio. 


Moe y gohebiaethau canlynol wedi dyfod i law: 
'Tydain—Mona—W. C.—Maxwell—Ieuan Nan- 
mor—Gwladgarwr—Dysgybl. 


CHARLES O'R BALA. 


Hynner 6, 1859. 


TRAETHODAU BACON. 
AM DDIAL. 
MarH o gyfiawnder afreolus ydyw dial, a pho 
fwyaf y rhed natur dyn ato, mwyaf yn y byd y 
dyal cyfraith ei chwynu: canys nid yw y cam- 
wedd cyntaf ond trosedd o'r gyfraith, ond y 
mae dial y cam hwnw yn troi y gyfraith allan 
o swydd. Yn ddiau, wrth ymddial, nid yw 
dyn ond yn mastad â'i elyn ; ond wrth fyned 
heibio i fai y mae umchlam ei elyn ; canys rhan 
tywysog ydyw maddeu: ac bd mae Solomon, 
debygaf, yn dyweyd, “ Harddwch ywi ddyn 
fyned dros gamwedd.” Y mae yr hyn a aeth 
heibio wedi_ myned, ac nis gellir ei adferu, ac y 
mae gan ddynion synwyrol ddigon i'w wneyd 
gyda phethau presennol a phethau dyfodol; gn 
hyny nid yw y rhai sydd yn ffwdanu gyda 
phethau a aethant heibio, ond yn chwareu plant 
â hwy eu hunain. Nid oes yr un dyn yn 
wneyd cam er mwyn y cam, ond er mwyn 
drwy hyny brynu iddo ei hun elw, neu bleser, 
neu anrhydedd, neu'r cyffelyb; gan hyny, pa- 
ham y digiaf fi wrth ddyn am garu ei hunan 
yn fwy na myfi? Ac os gwna rhywun garu o 
natur ddrwg yn unig, nid yw ond megys pig- 
iad draenen neu fieren, y rhai sydd yn pigo ac 
yn cripio am nad allant wneyd dim arall. Y fath 
iwyaf goddefol o ddial ydyw, dial am y cam- 


weddaurhyny nad oes cyfraith i'w hunioni: ond, | 


gofaled dyn fod ei ddial y fath nad oes cyfraith 
i'w gosbi, onidê y mae ei elyn eto yn flaenllaw 
arno, ac y mae dau am un. 

Y mae rhai wrth ddial yn awyddus am i'r 
person wybod o ba le y mae y dial yn dyfod: 
y mae hyn yn fwy boneddigaidd; oherwydd 
dengys hyfrydwch nid cymaint mewn gwncu- 
ihur y niwed, ac mewn gwneyd i'r troseddwr 
edifarhau : ond y mae dynion annewr, brwnt, a 
dichellgar, fel y saeth sydd yn hedeg yn yty- 
wyllwch. 

Yr oedd gan Cosmos, Duc Florence, ddy- 
wediad enbyd yn erbyn cyfeillion bradwrus nen 
esgeulus, fel pe buasai y beinu hyny yn nn- 
faddeuol. _ “ Gellwch ddarllen,” meddai, “ cin 
bod yn cael ein gorchymyn i faddeu i'n gelyn- 
ion, ond ni ddarllenwn byth ein bod yn cael ein 
gorchymyn i faddeu i'n cyfeillion.” Ond eto, 
yr oedd. ysbryd Job mewn gwell hwyl: “ A 
dderbyniwn ni gan Dduw yr hyn sydd dda, ac 
oni dderbyniwn yr hyn sydd ddrwg?” ac felly 
mewn cymhariaeth gyda chyfeillion. Hyn sydd 
sicr, fod y dyn sydd. yn cynllunio dial yn cadw 
yn agored ei archollion ei hun, y rhai oni bai 
hyny a wellaent yn dda. Y mae dialeddau cy: 
hoeddus y rhan amlaf yn ffodiog; megys y 
dial am farwolaeth Cesar; am farwolaeth Per- 
tinax; am farwolaeth Harri y Trydydd o 
Ffrainc; ac amryw ereill. Ond gyda dialedd- 
au personol nid yw felly; yn hytrach, y mae 
dynion dialgar braidd yn byw bywyd dewin- 


iaid, y rhai, fel y maent yn ddiriaid, felly 
deuant i ddiwedd truenus. 
Cyf. CADwGAN. 


— 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 


Y SEITHFED NOSWAITH. 

AETH y newydd am y dygwyddiad arswydus 
fel tan. gwyllt trwy Cedarville. Yr cedd. yr 
holl dref wedi ei chynhyrfu. _ Yr oedd y ffaith i 
Willy Hammond gael ei lofruddio gan Green, 
cyn pen ychydig funudau yn cael ei daenu gan 
bob tafod; a chant o wahanol adroddiadau yn 
cael eu dyweyd mewn perthynas i'r achos, a 
manylion y dygwyddiad. Erbyn i'r darpar- 
iadau gogyfer a chÌudiad y cyrff marw i bres- 
wylfod Mr. Hammond gael eu gorphen, yr 
oedd cannoedd o bobl—gwŷr, gwragedd, a. 
phlant—wedi ymgasglu o amgylch y dafarn; yr 
oedd ugeiniau yn crochlefain am Green; tra y 
gwaeddai ereill am y Barnwr Lyman, yr hwn, 
erbyn hyn, a ddrwg-dybid gan y bobl, y fod â 
wnelo efe â'r helynt. Ni wnaeth ymddangos- 
iad y ddau gorff marw, y rhai a ddygid ar ys- 
tyllod, ond mwyhau eu digllonedd. Gan 
ychwaneg nag un y clywais y geiriau, “Dowch 
ŵ'r mwrdrwr allanÌ” 

Aeth rhan o'r dyrfa i ganlyn yr orymdaith 
brudd, tra yr arhosodd y rhan fwyaf o amgylch 
y dafarn. Yr oedd digofaint angerddol yn 
erbyn Green yn tanio pob mynwes; a phan 
esgynodd un—eu blaenor—i ben rhyw foncyn, 
a gwaeddi— 

Rhaid i ni beidio gadael i'r mwrdrwr 
ddianc! atebwyd ef â bonllef ofnadwy gan y 
dorf, nes oedd yr awyr yn clecian. 

Dewiser deg o ddynion i chwilio y tŷ a'r 
amgylchoedd, gwaeddai eu blaenor gwrol. 

Iê! iê! Dewiswch nhw! Enwch nhw! 
atebwyd yn uchel. 

Enwyd deg o ddynion wrth eu henwau, y 
rhai heb aros moment a ddaethant yn mlaen. 

Chwiliwch bob man—o'r to i'r selar; o'r 
dalfod ìi gwt y ci. Pob man! pob man! 
gwaeddai y dyn. 

Heb betruso dim aeth y deg i'r ty. Am 
agos i chwarter awr bu y dorf i" dysgwyl 
mewn pryder ac annyoddefgarwch cynyddol. 
O'r diwedd aeth yr ymchwilwyr eu hym- 
ddangosiad gyda'r hysbysrwydd mad oedd 
Green i'w gael yn unlle yn y tŷ na'r amgylch- 
oedd. Derbyniwyd ef gydag ochenaid siom- 
edig. 

Na fydded i un dyn yn Cedarville weithio 
strohe cyn dod o hyd i'r mwrdrwr! bloeddiai y 
dyn oddiar ei orsedd un AU Dilynwyd 
ei â banllef gymeradwyol. 

Bydded i bob un sydd yn meddu cab 
wneyd defnydd o hono yn yr ymchwiliad, ych- 
wanegai eu blaenor. 


29 


CHARLES O'R BALA. 


HynREF 6, 1869, 


Gafawodd oddentn haner cant y dorf yn 
siog. Trefnodd rolddyn y gwyr traed 
au neiei rhan, gan n dii bob rhan ddosbarth 
neillduol Yn wlad i'w harchwilio. Yr oedd y 

ceffylau i wneyd eu hymchwiliad yn 
a; ailan o'r wlad, a'r gwŷr traed Tn T 
rhanau mewnol. 

Fel yr elai yr oriau heibio, dychwelodd un ar 
< _un o'r ymchwilwyr adref, yn flinedig heb 
ddim ffrwyth i'w llafur. Tua'r prydnawn 
dechreuodd y gwŷr ceffylau hefyd ddychwelyd, 
ac erbyn machludiad haul gwnaeth yr olaf ei 
ymddangosiad. Yr oeddynt oll yn flinedig ac 


wedi eu siomi yn ddirfawr, ac yn cwbl gredu | 


ddarfod i'r llofrudd ddianc yn ddiogel. 

Bu bar-room y “Black Lion” bron yn wag 
o ymwelwyr am rai oriau ar ol dygwyddiadau 
cynhyrfus y bore. Ni wnaeth Slate ei ym- 
ddangosiad nes i'r dorf chwalu. Pan ddaeth i 
lawr yr oedd yn edrych yn drefnus ac wedi eillio 
yn lân, ond yr oedd arwyddion cryfion arno 
iddo dreulio noswaith yn ddigwsg. _ Yr oedd ei 
lygaid 'm gochion a thrymion, a'i amrantau yn 
chwyddedig. Pan oedd yn dyíod i lawr y 
grisiau, yr oeddwn inau yn cerdded yn y dram- 
wyfa. rychai yn gywilyddgar, ac aeth 
heibio i mi heb ddyweyd gair, ond yn unig 
amneidio arnaf. Yr oedd euogrwydd yn gym- 
ysgiedig â Bhrydar a dychryn yn argraffedig ar 
ei wynebpryd. Yn ddiamheu, yr oedd yn 

weled lle cryf i gredu y gallasai yntau syrthio i 

elynt, oblegid yr oedd ef yn un o'r rhai a 
fuasai yn gamblo yn ystafell Green pan gy- 
flawnwyd y weithred ysgeler. 

Dyma helynt dost, meddai, pan ddaethom 
wyneb yn wyneb yn mhen rhyw haner awr 
wedi hyn. Nid edrychai yn wrol yn fy 
llygaid. 

E ychrynllyd! atebais. Llygru a_ dinystrio 
dyn ïeuanc, ac yna ei fwrdro! Nid oes hanes 
am weithred fwy ysgeler ar dudalenau hanes- 
yddiaeth. 

Fe'i cyflawnwyd mewn nwydwylltedd, ebai y 
tafarnwr, fel pe buasai yn ceisio cyfiawnhau 
Green. Doedd Green ddim yn bwriadu ei 
ladd, ychwanegai. 

P'am oedd raid iddo gario erfyn dinystriol yn 
ei logell mewn cwmni heddychol, ynte? Yr 
oedd mwrdrad yn ei galon, syr, atebais. 

Mae nyna yn siarad pur gry'. 

Nid cryfach nag y gwnaiff ffeithiau brofi, 
atebais. Mae mwrdrad yn ei galon o'r dech- 
reuad. Mae ei ymddygiadau blaenorol tuagat 
'Willy Hammond yn profi hyn tuhwnt i bob dadl. 

Wel, myn d l leiciwn-i ddim bod yn 
'sgidiau Green, ebai y tafarnwr dan grynu. 

Craffais yn fanwl ar ei wyneb. Er oedd yn 
ddigon eglur mai y gosb oedd yn ymddangos 
mor ofnadwy m ei olwg, ac nid y trosedd ei 
hunan. .Och! fel yr oedd y fasnach feddwol 
wedi ei lygru. 


Yr oedd fy ngeiriau mor annymunol gan 
Slade, fel y cafodd ryw esgus parod ìi fy 
ngadael. 

Pan hwyrhaodd, dechreuodd erlynwyr af. 
lwyddianus y gamblwr ymgasglu o un i un i'r 
dafarn, a chyn pen awr yr oedd y bar-room 
wedi ei orlenwi gan y mob siomedig a digllawn, 
y rhai a fwrient allan y geiriau mwyaf anrasol, 
oherwydd na chawsent gyflawni mesur eu digo- 
faint. Yr oeddynt oll yn argyhoeddedig i 
Green ddianc yn llwyddianus; a chryfaf yn 
byd yr â'i yr argyhoeddiad hwn, mwyaf oll 
oedd eu digofaint. Yr oeddynt oll yn gwybod 
fod yn yr ystafell lle y cyflawnwyd y weithred 
heblaw Green a. Hammond, y Barnwr Lyman, 
a Simon Slade. Gan fod y mob wedi colli eu 
hysglyfaeth, yr oeddynt. yn sychedu am dywallt 
eu dialedd ar ryw un arall. 

P'le mae Slade? gwaeddai un o ganol y bar- 
room. Pam y mae o yn cadw ei hunan o'r 
golwg? 

1zê; ple mae o? gwaeddai haner dwsin. 

Fu o'n chwilio am Green? gofynai un. 

Naddo! naddo! na choeliais i wir! ebai gryn 
haner cant. 

Ac eto y mwrdrad yn cael ei gyfiawni yn 'i 
dŷ o 'i hun, o flaen ei lygaid! 

Iê; o flaen ei lygaid! gwaeddai amryw yn 
ddigofus. 

P'le mae Slade? Welodd rhywun o heno? 
Mathew, ple mae Simon Slade? 

Dydw i ddim yn meddwli fod adre', atebai 
ceidwad y bar, yn betrusgar a dychrynedig. 

Pryd y gwelsoch chi o ddywaetha? 

Welais i mono er's dwy awr. 

Celwydd! gwaeddai un yn ffyrnig. . 

Pwy sy'n deud fod o 'n gelwydd? ebai 
Mathew, gan geisio ymddangos yn ddigofus. 

Yfi! A rhuthrodd dyn cryf a chreulon yr 
olwg i'w ymyl. 

Pa hawl sy gynoch chi i ddeud hyny; 
gofynai Mathew, gan oeri ychydig. 

Achos fod chi yn deud celwydd! ebai y um 
gwelsoch ef o fewn llai na haner awr yn ol, a 
hyny wyddoch chi 'n dda. Yrwan, os ydach 
chi isio bod allan o helynt deudwch L gwir. 
Dyda' ni ddim mewn ysbryd i lolian. Ple mae 
Slade? 

Wn i ddim, ebai Mathew, yn benderfynol. 

Ydi o yn tŷ? N 

Wrach y fod o, ac wrach nad ydio ddim. 
Wn i ddim mwy am dano na chithe. 

Newch chi edrych am dano fo? 

Aeth Mathew at y drws, a gwaeddodd am 
Frank. 

Be sy isio? gwaeddai Frank, yn rwgnachlyd. 

Ydi 'ch tad yn ty? 

Be wn i—na waeth geni chwaith, oedd yr ateb 
anrasol. bh 

Doed rhywun a fo i mewn i'r bar-room, a mi 
nawn iddo fo hidio tipyn. 


HynnEr 6, 1850. 


Cyn i'r cynygiad gael ei wneyd bron, llith- 
rodd dau ddyn allan o'r bar, gan fyned i'r 
ystafell o'r hôh y daethai llais Frank. Y 
foment nesaf dychwelasant gan ymafaelyd un yn 
bono braich i Frank, a'i dynu fel plentyn i'r 
bar. Edrychai can wyned a'r galchen, ac wedi 
ei orlenwi â dychryn o herwydd yr ymosodiad 
annysgwyliedig hwn ar ei ryddid. 

Dyma ti, machgen i, ebai un mor gynted 

laeth i mewn, os wyt ti 'n dewis bod allan o 
elynt, ateb ein cwestiwnau ni, ac i'r pwrpas 
efyd.  Dyda ni ddim am lolian hefoneb. Ple 
ae dy dad? 

Rwyn meddwl fod e o gwmpus y ty' yn 
hywle, ebai Frank, yn wylaidd. 

Faint sy er's pan welaist ti o? 

Does dim llawer. 

Deng munud? 

Na; cwmpas haner awr. 

Ple 'roedd o'r amser hwnw? 

Roedd o 'n myn'd i fynu'r grisiau. 

O'r gore; rydani isio fo. Dos i nol oamewn 

unud. 

Gadawodd Frank yr ystafell, ond daeth yn ol 

n mhen rhyw bum munud, a dywedai nad allai 
kdod o hyd i'w dad yn unlle. 

Ple mae ynte? gofynwyd yn ddigllon. 

Yn wir, foneddigion, wn i ddim. Yr oedd 
elrychiad pryderus enl yn dangos eì fod yn 
dyweyd y gwir. 

Mae ne rywbeth o'i le yma, ebai un. 
m fase fo yma? Pam na fîse fo yn ceisio dal y 
mwrdrwr, a fynte wedi gwel'd y peth â'i lygaid 
ei hun. 


Synwn i ddim na ddaru fo'i helpio fo i| 


ddianc, ebai un arall, heb gymaint ag un ffaith ì 
attegu eì gyhuddiad pwy 

Does dim dowt am hy ebai un arall, mor 
fyrbwyll a'r blaenaf; ac yr oedd hyn yn ddigon 
igynhyrfu digofaint aflywodraethus y mob, yr 
rhai sydd bob amser yn rhy frysiog yn eu pen- 
derfyniadau, ac yn rhuthro yn eu plaenau heb 
ymorol am ffeithiau boddhaol, na gwrandaw ar 
lais rheswm. 

Ple mae o? Ple mae o? Mae Slade yn 
gwybod yn eitha da ple mae Green, gwaeddent 

Dewiswyd dau neu dri o ddynion ì archwilio 
r ty, ac aeth amryw ereill allan i gymeryd 
tylch eangach. Gadewais y bar, ac aethum i'm 
hystafell. Yr oeddwn yn teimlo fy hunan yn 
gyffrous a blinedig, a gorweddais i lawr gyda'r 
gobaith o gael gorphwysdra. _ Yr oeddwn eisioes 
wedi goleu canwyll a chloi y drws. Yr oeddwn 
wedi gorwedd ychydig, ac yn gwrandaw y 
dwndwr cras oedd ì lawr—swn traed oedd yn 
tynniwair yn ol a blaen hyd y tramwyfeydd, 
irysau yn cau ac agor, &c, pryd y daeth i'm 
neddwl fy mod yn clywed rhywun yn anadlu 
mm fy ystafell. Cyfodais yn fy eistedd, ond yr 
»dd dychlamiadau fy ngwaed erbyn hyn i'w 
Hlywed yn eglurach na dim allanol i mi. 


Pam | 
| Gan Thomas Price, Athraw Fferyllanl yn 


CHARLES O'R BALA. 


| 


201 


Nid ydyw ond dychymyg, meddwn wrthyf fy 
hun, ond parheais i eistedd a gwrandaw. 

Wedi boddloni fy hunan nad oedd o ddim 
ond dychymyg, gorweddais eilwaith, gan ge'sio 
ymlid y rychieddwl fod rhywun yn fy ysta ell. 
Cyn i mi bron lwyddo yn hyn, dychÍamodd fy 
nghalon drachefn. Dychymygwn glywed swn 
rhywun megys yn symud yn fy ystafell. 

Dim ond dychymyg! meddwn wrthyf fy 
hun, fel yr elai rhywun heibio y drws ar y 
foment. Mae fy meddwl yn gynhyrfus, 
meddwn. 

Eto cyfodais fy mhen gan ei gynal am llaw, 
a gwrandewais, gan gyfyn, sylw i 
ystafell heb wrandaw N y dew yddiollan, 
Yr oeddwn ar ollwng fy mhen ar y gobenydd, 
pryd y clywais mêr eglur nad oedd yn bosibli 
mi gamgymeryd, besychiad gwanaidd, yr hwn. 
a barodd imi roddi ysbonc FR llawr du elrych 
odditan y gwely. Yr oedd y dirgelwch wedi ei 
gael allan. Dyna lle y gwelwn bâr o lygaid 
tanllyd yn dysgleirio yn ngoleu y ganwyll! 
Yr oedd y ffoadur Green tan fy ngwely. 
Safais, ac edrychais arno am rai eiliadau heb 
allu dyweyd gair, ac yntau yn sylldremu arnaf 
yn ffyrnig a_ beiddiol. Gwelais ei fod yn 
crafangu am ei bistol. 

GrASLWYN. 
— 


FFERYLLIAETH. 


Ngholeg Normalaidd Abertane. 
PENNOD VI. 
YR AWYR 
Mae y byd yn cael ei amgylchynu âg awyr, yr 
hwn sydd yn cyrhaedd i fyny oddeutu pum 
milldir a deugain oddiar wyneb y ddaear. Mae 


| yn gwasgu i lawr ar wastadedd y môr gyda 


grym o bymtheg pwys ar bob modfedd ysgwâr; 
ond fell y mae yn dyrchafu tuag i fyny, mae ei 
bwysau yn lleihau, ond fel y bydd yn myned i 
lawr mae yn cynyddu. Seilir hyn ar y faith 
ganlynol:—Pan y mae'r awyr-fesurydd yn cael 
ei osod ar wastadedd y môr, fe íydd yr arian 
byw yn sefyll yn uwch na phan ar ben mynydd, 
ychydig gannoedd o droedfeddi uwchlaw gwas- 
tadedd y môr. Felly, eglur yw fod yr awyr ar 
wyneb y ddacar yn fwy gwasgedig na'r awyr 
rai cannoedd o droedfeddi yn uwch, ac yn par- 
liau felly nes o'r diwedd gyrhaedd uchder lle na 
fydd dim awyr. Priodol ydyw i chwi ofyn i 
mi yn awr, O ba beth y mae'r awyr yn cael ei 
wneydi fyny? Y mae yn cael ei wneyd i fyny 
gan fwyaf o ddwy awyr (ac nid elfen ydyw fel y 
meddylid rai blyneddan yn ol)—sef nitrogen ac 
orygen, yn y cyfartaledd canlynol:—Yn mhob 
can mesur o awyr bydd triugain a phedwar ar 
bymtheg o honynt yn nitrogen, ac un ar hugain 
o oxygen, heblaw yr awyrau hyn bydd yn yr 
awyr bob amser carbonic acid, light carburet- 


330 


CHARLES O'R BALA. 


TAcmwEpDn 17, 1850. 


oleua syml ddinystr dyn trwy;y cwymp, ei 
brynedigaeth drwy Iesu Grist, heb arian ac 'heb 
werth ; pe pregethent gyfiawnhad drwy gyfrifiad 
o gyfiawnder ein Gwaredwr, ac ail-enedigaeth a 


sancteiddiad drwy yr Ysbryd Glân; pe preo-' 


ethent yr efengyl i bob creadur, a bod eu hunain 
yn weddïwyr mynych, ac wedi eu llenwi â gofal 
am eneidiau dynion, Duw a'u llwyddai hwynt; 
ni fyddent yn Arminiaid nac yn Antinomiaid, 
ac oddiwrth Buseyaeth a_ Phabyddiaeth, ni 
fyddai ganddynt ddim i'w ofni. 

Mae hwn yn destyn ac sydd yn hawlio sylw 
athrawon duwinyddol, ac yn gaÌw am weddïau 
y duwiolion yn ein heglwysi. Gan obeithio y 
bydd i rywun mwy galluog, ac yn nghanol ei 
fywyd, wneyd sylw pellach arno, y gorphwys yr 
eiddoch yn wirioneddol, 

HEN WEINIDOG. 
Y 


BETH YDYW CWSG? 


Drx ond arferiad, meddai un, ac i'r dyben o 
roddi prawf i'r byd o wirionedd ei farn, ceisiodd 
fyw heb gysgu am dair wythnos; ond nid aeth 
tair wythnos arall dros ei ben na syrthiodd i 
hân na ddeffrôdd byth ohoni! Cwsg ydyw y 
sefyllfa hono i ba un y disgyna dyn, ag y mae 
cysylltiad yr ymenydd & rhyw ranau neillduol 
o'r corff yn cael ei attal. Mae rhyw ranau o 
gorff dyn nad ydynt byth yn cysgu, megys y 
galon, yr ysgyfaint, ermigau cylchrediad y 


gwaed, a'r rhanau hyny o'r gyfundrefn gieuol 


sydd yn cynnorthwyo eu gweithrediadau. Ond 
pan mae cwsg yn dyfod dros. ddyn, ymddengys 
fel pe byddai cysylltiad y rhanau hyny â llyw- 
odraeth yr ewyllys yn peidio am amser—megys, 
er engraifft, y giau hyny ag sydd yn symud y 
breichiau, y llygaid, a'r tafod, &c., a'r oll yn 
dyfod yn rhydd, ac yn ymollwng yn ddiymad- 
ferth. Gellir egluro y cysylltiad a enwyd fel 


| 


hyn:—Sylwch ar y dyn acw sydd yn eistedd | 


yn dawel o flaen y tân ar hirnos gauaf. Mae 
ei ben i fyny, a'r ewyllys yn meddu cyflawn 
lywodraeth ar bob cymal a giau ohono. 
mae syrthni yn dyfod arno, mae yr ymenydd 
yn raddol yn colli 


Ond 


ei ddylanwad, ac mae! 


gewynau y gwddffel yn diffrwytho, a'r pen yn 


ymollwng i lawr. Nid yw y cwsg ond ysgafn, 
efallai, ac mae y swn lleiaf yn ei ddeffro. Cyn- 
hyrfir yr ymenydd, ac mae ei ddylanwad yn 
dychwelyd; buan y daw y gewynau i deimlo 
hyny, nes y cyfyd y cysgadur ei ben i fyny eil- 
waith. Mae yn rhoddi naid ddisymwth—tynheir 
y gewyn mewn eiliad, i fyny â'r pen, egyr y 
llygaid, gwrendy y glust, hyd nes ei meddiannir 

n deimlad o ddiogelwch ac esmwythdra. 
Baw cwsg o hyd iddo drachefn, torir ymaith y 
cysylltiadau gieuol, ac i lawr â'r pen fel o'r 
blaen. a 4 

Ond paham y breuddwydia dyn yn eì gwsg? 
Mae yn breuddwydio drwy gynhyrfiad yr 


ymenydd yn ystod yr oriau hyny pan mae at- 
talfa ar ei gysylltiad â'r rhanau bywydol ohono. 
Er engraifft: breuddwydia dyn fod rhyw fwystfil 
gwyllt yn erlyn ar ei ol, ac mae y meddwl 
mewn canlyniad yn myned trwy holl gynhyrfiad 
teimlad o berygl, a cheisia ei ysgoi; ond mae y 
cysylltiad. sydd rhwng y gallu i symud a'r 
peiriant symudol wedi ei dori, ac ni symuda 
fodfedd o'i le. Buasai yr un argraffiadau ar yr 
ymenydd pan yn gysylltiedig â'r gewynau, yn 
peri i'r traed redeg gyda'r cyflymder mwyaf, 
mewn ymgais i ddianc rhag y perygl tybiedig. 

Dyna i chwi, yn fyr, philosophi cwsg; ond 
os ydych am gwsg esmwyth a diberygl, 
mynwch gydwybod dawel a heddychlon rhyng- 
och a Duw a dyn, cyn rhoddi eich pen ar 
obenydd, ac ynu ni raid ì chwi ofni agor eich 
llygaid â'ch traed ar ororau pell y tragywyddol- 
fyd mawr! 


RO —— 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION.” 


YR WYTHFED NOSWAITH. 

Yn oeddwn yn Washington y mis canlynol, ar 
adeg terfyniad tymmor y Gynghorfa. Yr oedd 
cysylltiad y Barnwr Lyman âg achos Green a 
Hammond ieuanc wedi iselu eì gymeriad gy- 
maint yn Cedarville, a'r holl dalaeth a gyn- 
nrychiolai, fel y barnai ei blaid yn ddoeth ei 
roddi o'r neilldu, a chymeryd i fyny ymgeisydd 
na chyfarfyddai â'r fath wrthwynebiad 
Trwy wneuthur felly buont yn llwyddiannu: 
wrthsefyll cynnydd y blaid ddirwestol, y rha 
lwyddasant yn barod i ddwyn y “ Maine Law” 
i'r Cynghor Taleithiol. Dyma, gan hyny, 
ydoedd y gauaf olaf a welei y Barnwr Lyman 
yn Washington. 

Tra yn eistedd tua chanol dydd, yn Fuller's 
Hotel, y diwrnod wedi ì ni gyrhaedd Washing- 
ton, sylwais ar berson ag y tybiwn fy mod yn 
gydnabyddus â'i wyneb, yr hwn a edrychai o'i 
gwmpas fel pe buasai ymchwilio am rywun. 
Tra yn ymofyn â mi fy hun pwy allai fod, 
clywais ddyn yn sylwi wrth un arall oedd yn ei 
ymyl, Dyna'r aelod diffaith yna o'i le yn y 


T€ eto. Pwy, ebe y llall. Y Barnwr 
Lyman, ydoedd yr ateb. O, meddai y 
llall, nid yw o gymaint pwys. Ychydig iawn 


o ddoethineb mae ef yn ychwanegu at y corft 
deallus hwnw. 

Mae ei bleidlais yn werth rhywbeth, o leiaf, 
pan y mae cwestiynau pwysig ar y bwrdd. 

Beth yw y pris mae yn ofyn am ei bleidlais ? 
gofynwyd yn oeraidd. 

r oedd yna godi ysgwyddau, a_ syrthiad 

aeliau, ar hyn, ond dim ateb. 

Yr wyf fi yn ddifrifol, ebe yr olaf'a siaradni. 

Nid mewn dyweyd fod Lyman yn gwerthu 
ei bleidlais am y pris uwchaf? a 

Mae hyny yn ymddibynu yn hollol ar pwy 


TAcHwEDD 17, 1859. 


CHARLES O'R BALA. 


331 


dd yn cynnyg. Mae yn rhaid iddynt fod yn 
ldynion a rhywbeth ganddynt i'w golli yn 
gystal ag i'w enill—dynion na bydd raid gadael 
y blaid i'w gwasanaethu. Mae y Barnwr bob 
amser yn gyfeillyar â'r aelodau a elwir yn 
“aelodau y lobby,” ac fe ellir ei weled bob 
dydd yn eu cwmni. Mae yn ddiamheu ei fod 
yn absennol o'r Tŷ yn awr i'r dyben o gyfarfod 
â'r boneddigion hyny ag sydd yn talu yn dda 
am bleidleisiau. 
Yn sicr ddigon nis gallwch feddwl i'r oll a 


anw dwct gael ei gymeryd yn ei ystyr êangaf, | 
oe 


d yr atebiad i hyn. 

Iê, yn ei ystyr êangaf. I'r dwfn ddarostyng- 
iad moesol a gwladol hwn mae y dyn yma wedi 
syrthio, gan ddianrhydeddu yr etholwyr, a 
dianrhydeddu ei wlad. 

Nid yw ei bresennoldeb yn Ms yn 
siarad yn uchel iawn yn mhlaid y bobl a gyn- 
nrychiola. 


Nac ydyw; eto, fel y mae pethau yn awr yn | 


bod, nis gallwn farnu gwerth moesol y bobl 


oddiwrth y dynion a_ anfonir ganddynt i'r | 


Gynghorfa. Dangos nerth pleidiau yn unig 
mae cynnrychiolwyr. 

Gwerthai dynion tebyg i'r un ac y dywedwch 
chwi yw Lyman, eu gwlad, fel Arnold arall. 

Gwnaent, os byddai y cynnyg yn ddigon 
uchel. 

Ydi o yn gamblio, deudwch ? 

Gamblio, ellir ddyweyd yw rhan o'i alwed- 
igaeth. Ychydig iawn o nosweithiau sydd yn 
pasio, na cheir ef wrth y bwrdd gamblio. 

Ni chlywais ychwaneg. Nid oeddwn wedi 
synu dim wrth yr hyn a glywais; canys yr 
oedd fy ngwybodaeth flaenorol am y dyn wedi 
fy mharotoi i glywed yr holl bethau a glywais. 
Yn ystod yr wythnos yr oeddwn yn aros 
yn Washington cefais gyfleusdra i weled y 

urwr Lyman yn y Ty ac allan o'r Ty—ac ni 
fyddai yno ond pan ei rhenid ar ryw fesur 
pwysig fyddai yn gosod rhyw freintiau neillduol 
ar rywrai. Llawer gwaith y gwelais ef mor 
feddw ag y byddai yn stagro wrth geisio myned. 
trwy y mynedfa, ac unwaith yr oedd yn rhaid 
ei garïo i'w le. A gwaeth na hyny, yr 
oedd ei enw yn cael eì alw allan, yr oedd ef yn 
cysgu, a rhaid oedd ei ysgwyd amryw droiau 
cyn y byddai yn ddigon effro i roddi eì bleidlais. 

Fel mae'r goreu yn bod, dyna ei auaf olaf yn 
Washington. Y tymmor canlynol, cymerodd 
dyn gwell nag ef eì le. 


Yn mhen dwy flynedd cefais fy hun yn agos- 
hau at bentref tawel Cedarville drachefn. Fel 
yr oedd y clochdy yn dyfod i'r golwg, a thŷ ar 
oltŷ yn weledig yma ac acw, gyda'r coedydd 
deiliog, a'r meusydd rddleision, yn y cefn, 
deuai yr holl ddygwyddiadau cyffrous a. gymer- 
odd le ar adeg fy ymweliad o'r blaen yn newydd 
ify meddwl. Yr oeddwn o hyd yn meddwl am 


farwolaeth echrydus Hammond, a'i fam dorcal- 
onus, yr hon a gollodd ei bywyd gyda'i d 
yntau. O! yth gyfbywidiad dedd ys 
Esgeulusdra ac adfeiliad oedd yn weledig ar bob 
llaw. Yr oedd y gwrychoedd i lawr yma ac 
acw, y rhodfeydd prydferth yn llawn chwŷn a 
glaswellt; a'r ardd, yr hon oedd gynt fel yr 
enfys, yn gyfoethog o bob lliwiau a rhosynau 
pereiddiol, fel diffaethwch. Wrth edrych ar y 
tŷ gwelwn y simnai drylliedig, a'r priddfeini yn 
u un man ag y tarawasant y llawr, a'r hen do 

ron ag ymollwng trwodd. Yr oedd y ffen- 
estri yn gauedig, ond y drws yn agored, ac wrth 
fyned heibio gyda'r cerbyd, gwelwn hen wr i 
mewn ar ei eistedd. Nid oedd yn ddigon agos 
at y drws i mi gael golwg ar ei wynebpryd; 
ond wrth i mi weled ei wallt gwyn hirllaes, nid 
oedd amheuaeth yn fy meddwl pwy ydoedd. Y 
Barnwr Hammond ydoedd. 

Cyrhaeddais hen westy Cedarville, ac yr oedd 
amser yma hefyd wedi gwneyd ei ôl yn fawr. 
Wrth borth y tŷ yr oedd dwy neu dair o hen 
gasciau mhiskeg, ar un o ba rai yr eisteddai dyn 
hagr, difoes ; a'i gefn ar y wâl, a'i lygaid croes 
yn dilyn pob cam a roddwn at y tŷ. 

A.! ai chwi sydd yma, ebe fe, fel y deuais yn 
agos ato, yn siarad yn floesgaidd, ac yn codi i 
fyny yn anystwyth. Adwaenais yn awr berson 
Simon Slade. Wrth sylwi arno yn fanylach, 
gwelais fod y llygad a dybiwn i oedd yn gau- 
edig wedi ei ddinystrio. Mor fywiog y neid- 
iodd yn fy nychymyg y golygfeydd a welais y 
noswaith olaf yn y ba”; y noswaith y bu agos 
i'r mob barbaraidd, ag y rhoddes ef wirod idd- 
ynt, ei lofruddio. 

Mae'n dda gin i dy wel'd ti, machgen i! 
Mae'n dda gini dy wel'd ti! Dy—'dy—dydw 
i ddim yn iawn—wyt ti'n gwel'd. Sut yr wyt 
ti, sut yr wyt ti ? 

Ac yna ysgydwodd fy llaw gyda ryw serch- 
owgrwydd haner meddwol. Yr oeddwn yn 
teimlo yn anghysurus yn ei bresennoldeb. 
Ddyn truenus! Y oedd yn llithro i lawr y 
pydew a gloddiodd i ereill, heb fod ganddo 
ddigon o nerth i gyfarfod â'i dynged. Ceisiais 
siarad âg ef am ychydig o funudau; ond yr 
oedd ei feddwl fel wedi ei gymylu, a'i atebion 
yn wyllt ac anghysylltiol, a gadewais i ef ac 
aethum i'r bar. 

A allaf fi gael llety yma am ddeuddydd ?. ebe 
fi, wrth greadur swrth ac anolygus a eisteddai 
ar gadair y tu ol. 

llwch, ydwi'n meddwl, meddai, oddiar eì 
eistedd. 

Mi a ddymunwn gael ystafell, ebe fi, ar ol 
cerdded at y drws ac yn ol. 

Cododd y dyn i fyny yn araf, a dododd ei 
law mewn hen ddesg yn ymyl. Yn mhen 
enyd, tynodd allan hen lyfr llwydaidd yr olwg, 
ac wedi ei daflu ar y cownter, gofynodd i mi, 
yn ddigon dihidio, i ysgrifenu fy enw ynddo, 


332 


CHARLES O'R BALA. 


TAcHwmpp 17, 1850. 


Wedi chwilio, a chwilio yn ofer, yr holl ys- 
tafelloedd, am bin ac inc, tynais 5 mhensel 
allan, ac ysgrifenais fy enw ar hen ddalen seim- 
lyd o'r llyfr; ond gyda fy mod wedi gorphen, 
dyma Frank i mewn a chlamp o ciger yn ei 
safn, â chwmwl dudew o fwg yn amgylchynu 
ei ben. Yr oedd wedi tyfu yn ddyn mawr 
lysti er pan weìais ef o'r blaen, er mai ychydig 
o'r dynol oedd i'w ganfod yn ei wyneb. 

Sut yr ydach chi, ebe fe, ac yn cynnyg ei law 
i mi. Peter, ychwanegai, dywcdwch wrth 
Jane am roi y No. ll mewn trefni wr bon- 
eddig yn ddioed, a gofalu am newid y cyn- 
fasau. 

Mae pethau yn edrych yn lled ddwl yma, 
ebe fi. 

Ydyw; lle dwl yw hwn bob amser, ebe 
yntau. 

Sut mae eich mam ? 

Dim gwell, oedd yr ateb, gyda rhyw olwg 
cythryblus ar ei wyneb. 

Mae'ch mam yn sâl, ynte? 

Ydyw, er's cryn amser bellach, meddai 
Frank. 

A ydyw hi gartref? 

Nac ydyw, syr. 

Gan ei fod yn arddangos rhyw anmharod- 
rwydd i ddyweyd ychwaneg ar y mater yna, ni 
ofynais ychwaneg o gwestiynau iddo, a chafodd 
yntau gyfle i'm gadael yn fuan. 

Yr oedd bar-room y “ Black Lion” yn cyn- 
nwys yr un dodrefn yn gymhwys a phan yr 
oeddwn yno o'r blaen, ond heb fod yn agos can 
laned. Yr oedd pobpeth, rywsut, allan o le, yr 
annhrefn mwyaf ar y silffodd, y llawr yn fudr, 
ac arogl anhyfryd yn llenwi fy ffroenau. Wedi 
cwbl ffieiddio ar y bar, aethum i'r sitting-room. 
Yroedd yma ryw fath o drefn ar bethau ; ond 
yr oedd y llwch can dewed ar y drychau a'r 
byrddau ag y gallech ysgrifenu eich enw 
arnynt. Nid rhyw lawer gwell ydoedd yr arogl 
ychwaith; ac i'r dyben o fwynhau awyr bur, 
aethum allan i'r porth. : 

Dyna lle yr oedd Slade byth, a'i bwysau ar y 
wâl. 

Mae hi yn ddiwrnod braf, ebe fi. 

Braf iawn, ebe yntau. 

'Dydach chi ddim yn gwneyd cystal ag y 
byddech chi flyneddau yn ol, meddwn i. 

Na—yda'ch chi'n gwel'd—mae—mae'r hen 
ditotals yma yn dyfetha pobpeth. 

Ai felly mae, aì ê? 

Wel, ìa, elwch chi,—dydi Cedarville ddim 
yr un fath a phan yr oeddech chi yn arfer dyfod 
i'r “Black Lion” ers talwm. Mae—mae— 
elwch chi. Yr hen felldith y titotal& yma. 
Nhw sydd wedi dyfetha'r cwbl—pob peth! 
Dyfetha — 

Yr oedd yn cyboli ei eiriau yn y fath fodd 
fol nas gallwn i ei ddeall yn fy myw, ac ymad- 
ewais oddiyma am y dref i wneyd fy musnes, 


tra yn teimlo tosturi calon at wrthddrych mor 
druenus. : 
Yn ystod y prydnawn daethum i ddeall fod 


' Mrs. Slade mewn gwallgofdy. Yr oedd dyg- 
| wyddiadau ofnadwy y dydd y lladdwyd Ham- 


mond ieuanc wedi gorphen ei dinystrio, yr hwn 
a ddechreuodd yr amser y gagawodd ei gwr 
alwedigaeth heddychol melinydd i fyned i gadw 
tafarndy. Pan y cyrhaeddodd y newydd ei 
chlustiau fod Willy a'i íam wedi marw, rhoes 
ysgrech, a syrthiodd mewn llewyg. Ond yr 
oedd ei chyfeillion wedi sylwi yn mhell cyn hyn 
fod rhywbeth ar ei synwyr. Frank oedd eì 
heìlun penaf. Yr oedd yn fachgen moesol, 
serchog, ac anwyl cyn symud i'r dafarn; ond 
yno fe'i dyfethwyd am ei oes, ac, mewn gwir- 
ionedd, yr oedd lle o'r fath yn ddigon a llygru 
angel! Mor fuan, ysywaeth, y sylweddolwyd 
ei hofnau gwaethaf am ei mab! Mor hawdd 
gan y galon ddynol yw anwesu pob drwg, ac 
anhawdd ydyw rhyddhau bachgen, fel ydoedd 
Frank, oddiwrth gysylltiadau isel, annuwiol, a 
llygredig y bar-room. Pe buasai ei dad wedi 
efrydu cynllun er ei ddinystrio, nis gallasai 
wneyd hyny yn well nag y gwnaeth. 

Clywais fod Flora gyda'i mam yn ceisio ei 
dyddanu yn ei horiau adfydus. 

Yr oedd diwedd echrydus Willy Hammond, 
at yr hwn y dangosai gryn ymlyniad serchiadol, 
ron wedi ei hamddifadu hithau o'i rheswm. 
Ni throes ei llygaid byth ar ei chartref er yr 
amgylchiad torcalonus hwnw. Yr oedd hi a'i 
mham wedi colli pob dylanwad ar ei brawd. 
Er gwaethaf dagrau mam a_thaerineb tyner 
chwaer, i lawr, i lawr, yr oedd yn myned yn 
ei yrfa ryfygus. Achos arall o oíid dwys i'w 
hysbryd ydoedd y cyfnewidiad oedd wedi dyfod 
dros ymddygiad ei thad, yr hwn fu unwaith 
mor siriol a thyner ei dôn, ac mor anwyl o'i 
ferch ag un tad yn yr holl wlad. 

Yn yr hwyr cefais fy hunan dracheffì yn mar 
y “ Black Lion.” Yr oedd yr hen Slade ychydig 


| yn fwy effro erbyn hyn, wedi golchi ei wddf â 


chwrw cryfar ol ciniaw. Yr oedd yno ddau 
neu dri o bersonau ereill; ond Frank, o bawb 
yn y lle, oedd yn siarad yr iaith fwyaf isel a 
chableddus. Yn mhen ychydig denwyd fy sylw 
at ŵr ieuanc a elwid “ Ned,” yr hwn, erbyn 
edrych, ydoedd fab i'r Mr. Hargrave hwnw, y 
gall íod gany darllenydd ryw adgof o hono, ym- 
adawaid yr hwn â bar y ““ Black Lion” aachos- 
odd y fath siarad yn mysg y cwmni. Wedi 
peth ymddyddan isd a gwawdlyd am hwn a'r 
llall, cyfeiriodd Simon Slade at waith yr hen 
Hargrave yn dyfod i ymofyn Ned bob nos fel pe 
na buasai yn ddigon galluog i gymeryd gofal o 
hono ei hunan. 

Pe buasai Ned ddeugain cufudd yu y gor- 
orau uffernol byddai ei dad yn siwr o ddyfod o 
hyd iddo, ebe Slade. Mae'n gas genvf t weled 
ei hen wyneb dwys a rhith-santeiddiol o. 


TAcHwEDD 17, 1859. 


CHARLES O'R BALA. 


3933 


MAU o adre' â phry' yn ei glust, Ned, ebe un 
arall. 

DUR just beth ydw i am wneyd y tro nesaf, 
medi 


ai Ned. 
O, ïe, dyna wyt ti wedi addo wneyd lawer 
gwaith. 


Wel yrwan am dani hi, lads. Neidia i fyny 
Ned. Mi gawn ffyn; a dyma hen ŵr parchus 
o ymddangosiad i mewn, yr hwn a adwaenwn 
yn dda gynt wrth yr enw Mr. Hargrâve. 

Edward! Edward! tyr'd fy mab. 

EM a myn'd, meddai rhyw lais, nad oedd 
yn ddigon gwrol ìi sefyll ìi fyny yn ngwyneb 
Mr. Hr ddswR hyny. MW 

Edrychais ar Edward. Ni symudai fodfedd 
o'r lle yr eisteddai; eto yr oedd yn amlwg fod 
yna gynhwrf nid bychan o'i fewn. Edward! 
meddai y tad tyner eilwaith, gyda ryw nerth 
anorchfygol, ond heb fod yn awdurdodol. Yr 
oedd Edward ar godi pan y gwaeddodd Frank 
Slade—O ! 'r ffŵl sâl i ti. 

Taniai llygaid Mr. Hargrave, ac ymsythai'n 
eofn, ond heb ddyweyd dim. 

Yn awr edrychwch yma, ebe Simon Slade, 
yn ddigofus, yr wyf fi yn blino ar beth fel hyn. 
Pa'm na chadwch chwi Ned gartref; 'does ar 
neb ei eisio fo yma. 

Gwrthodwch chwi werthu gwirod iddo, ebe 
Mr. Hargrave. 

Gwerthu gwirod ydi fy ngwaith i, ebe Slade, 
yn hyf. 

Gresyn na buasei genych alwedigaeth mwy | 
anrhydeddus, meddai Hargrave, yn alarus. 

Os insyltiwch cbi fy nhad, meddai Frank, â'i 
ddyrnau yn gauedig wrth ben yr hen ŵr, mi— 
mi— 

Gwell ydyw peidio llychwino dalenau un 
llyfr â'r bytheiriau echryslon a arferodd yma ; 
ond tra yr oedd yn myned i daraw Mr. Har- 
grave, cododd dyn cryf ì fyny a gwaeddodd, 
Aros, wr ieuanc, gwae ti, os cyfiyrddi â blewyn 
o'i wallt o.. Mr. Lyon ydoedd enw y gŵr, 
diolchodd Mr. Hargrave iddo am sefyll mor 
wrol o blaid hen ŵr. Ond aroswch, ebe Mr. 
Hargrave wrtho yn ddystaw, lle drwg i chwi 
ydyw lle fel hyn. Paham yr arhoswch chwi 

ma 

Iê, lle drwg ydyw, meddai Lyon allan yn hyf; 
ond arferiad, arferiad, Mr. Hargrave, dyna'r 
felldith. Gadewch i ni gael y Maine Law, ac 
fe fydd rhyw siawns i ni wed'yn. 

Ond pa'm na fuasech chwi yn fotio gyda ni 
i gael y ddeddf hono ? meddai Hargrave. 

Pa'm y darfu mi fotio gyda chwi? felly y dy- 
lasech chwi ofyn. 

Yr oeddwn i yn meddwl eich bod wedi fotio 
yn ein herbyn, ebe Hargrave. 

Y fi fotio yn eich erbyn yn wir! 'dydwi | 
ddim mor ddaÌl i'm lles fy hunan ag y gwnawn 
i felly; a phe gwyddech chwi'r gwirionedd, | 
synwn i ddim mymryn na wnai pob dyn yn yr ! 


| grave, 


ystafell ;ma heno, ond. Slade a'i 
cot â c| W syr. 
ao'n bên hynod iawn ynte, ebe Mr. - 
ŵ gyda A ddynion moddynn o'n AE 
golli'r dydd yn y etholiad diweddaf 
Mae'n rhaid ì «y; feio ' Hed 
hyny, y rhai na ch., ddai nn rolwyr am 
ond ydynt yn wastad 8 aar MU berygl, 
plaid. mynet i ganlyn eu 
Deuwch allan, Mr. Lyon, 
siarad gair â chwi. TOBrni a ddymunwn 
Cododd Mr. Lyon, ac aeth g», Mr 
gravea'i fab. Fel yr oeddynt yn". Har- 
ystafell cododd Frank ar ei draed, a gadael o'r 
yn ragrithiwr melldigedig, ac wrth i Lyon 
(ychydig yn gallach y tro hwn), geisio ei osdad 
aeth yn ílrae ben-ben rhwng y ddau. A 
Nis gallwn inau aros yn hwy i glywed y 
rhegfeydd a'r melldithion arswydlawn gyda pha 
rai y cyfarchent eu gilydd. Jyna yr arddangos- 
iad mwyaf alaethus o ddiraddiad y natur ddynol a 
welais 1 yn fy oes. Felly gadewais y lle; ac yr 
oeddwn yn falch fod modd i mi ddianc yywlodd. 
o awyrgylch mor lygredig, ac o ŵydd golyg- 
feydd. mor ofnadwy a Gi ydynllyd ! SE 


fab, fotio yr un 


———— 


PETHAU GWERTH EU GWYBOD. 


GELLIR dwyn cynghaws yn y mân-ddyled- 
lys sirol am enllib ac ymosodiad ar gymeriad 
dyn. 

Os gwrthoda meistr ddysgu eì alwedigaeth 


| i'w egwyddorwas, yn ol ei ysgrifrwym, gall yr 


olaf ddyfod ag achos. yn mlaen o flaen unrhyw 
lys gwladol, a gorfodi ei feistr ì dalu yn ol yr 
arian a dderbyniodd wrth ei brentisio. 

Gall gwraig, gyda chydsyniad eì gŵr, wneyd 
ewyllys. 

Rhyddheir gŵr oddiwrth gynnaliaeth plant 
gwraig a briododd, pan fyddo farw y wraig 
hono, beth bynag fyddo eu hoedran. 

Pan yr anfona meistr am feddyg i'w weinidog, 
gellir gorfodi y gwas i dalu traul y meddyg wed 
y gadawo y cyfryw wasanaeth. 

Mae chware cardiau mewn tafarndy yn dros- 
edd cosbadwy. 

Nis gellir gorfodi milwr, trwy gyfraith, i gadw 
ei wraig. 

Ni charcherir personau am ddyled, pan nad 
oes ganddynt eiddo yn eu meddiant, os na bydd 
rheswm digonol dros dybied eu bod yn ceisio 
twyllo, sarhau, neu ysgôi y gyfreith. 

Yn ol cyfraith Geo. IV., ce. 76, s. 28, rhaid ìi 
bob priodas gymeryd lle rhwng wyth a deuddeg 
o'r gloch yn y bore, onite gellir cosbi gweinydd- 
wr y briodas â 14 mlynedd o alltadiaeth. 

Rhaid i rybudd i ymadael o dŷ gael ei roddi 
yn unol â'r cytundeb yr aeth y cymerwr iddo â'i 
feistr tir ; ac ni wna gwaith y cymerwr gwreidd- 


iol yn ei ail-osod i un arall un gwahaniaeth. 


o, 
S 


RxA0FYR l, 1850. 


h y mae y naill mae y llall wanaf. 
Pr sydd heb ei fai sydd heb ei eni,” a'r 
neb sydd heb ei wendid, heb ei ail-eni. Gwad- 
odd Abraham ei wraig—dyna ei wendid; 
tarawodd Moses y —dyna ei wendid; 
melldithiodd Job ei ydd? dyna, ei wendid; 
amheuodd Dafydd ffyddlondeb trugaredd, a dy- 
wedodd, “ Dyma fy ngwendid.”—Parch. D. 
Roberts, Gnernarfon. 

A wYT TI YN CREDU YN MAB Duw ?— 
Nid am dano y mae'n rhaid credu yn unig, ond 
ynddo. Mae'r pechadur yn credu am Grist yn 
gyntaf, ac y mae yn credu pao pan y rhydd 
ei hunan iddo. Y mae o hyny allan yn ym- 
ddiried iddo am eì fywyd. “ Mia wni bwy y 
credais, a'i fod ef yn abl ì gadw yr hyn a rodd- 
ais ato erbyn y dydd hwnw.” A fentraist ti 
ryw beth i'w law erioedi'w gadwiti? Tia 
golli yr oll a feddi am byth os na roddi ato Ef 
i'w gadw erbyn “y dydd hwnw” y peth a 
fynit fwynhau.—JParch. D. Charles, Caer- 
fyrddin. 

— 
DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
LION." 


Y NAWFED NOSWAITH. 

Nip oedd Slade na'i fab yn bresennol wrth y bwrdd 
amser brecwest y boreu canlynol. Ond yr oedd 
ychydig o lymeitwyr boreuol yn y bar ar y pryd— 
dynion o gyfansoddiad pwdr a gwynebau ysmotiog, y 
rhai oeddynt yn methu dechreu diwrnod o waith heb 
y diodydd poethion. Deuent i mewn yn lled araf, a 

fynent am yr hyn oedd arnynt eì eisieu gyda 
ffeisiau isel—yfent yn ddystaw, ac ymaith â hwy. 

'Tua naw o'r gloch gwnaeth gwr y tŷ ei ymddang- 
osiad. I'r bar &g ef, ac yno rhuthrai i hen ddecanter 
llawn o frandi, a thywalltai haner peint o'r gwlybwr 
tanllyd, yr hwn a yfai ar ei dalcen. Beth pe gwel- 
sech chwi ei law yn crynu, a'i olwg awchus yn codi'r 
gwydryn atei enau? Y fath wedd hagr oedd arno! 
Y melinydd ddeng mlynedd yn ol, a'r tafarnwr 
heddyw! Pwy fyth allasai ddyweyd yn awr mai yr 
un person ydoedd. 

Fel yr oedd Slade yn troi i'r bar, daeth dyn i 
mewn. Sylwais fod cyfnewidiad uniongyrchol yn 
ngwyneb y tafarnwr wedi cymeryd lle. Tynodd y 
dyn bapyr o'i logell, ac a'i rhoddes iddo; ac ymau 
yn bur ofnus ei edrychiad a'i hagorodd. Ymliwiodd 
Slade yn ei wyneb ; ac yn mhen enyd daeth i'w wedd. 
flaenorol, ond ychydig yn llwytach. 

O'r gore—purion, mi edrycha i iddo fo, ebe fe, 
dan geisio meddiannu ei hun, ac eto yn llyncu pob 
gair oedd yn dyfod o'i enau. 

Nid oedd y dyn neb amgen na gwas y Sirydd, yr 
hwn, wedi rhoddi un edrychiad sobr a swyddogol, a 
aeth ymaith, ac ymaith â Slade i'r bar. 

'Trwbl, trwbl, meddai y tafarnwr, yn lled isel, ac 
eto yn ddigon uchel i mi glywed, fel pe buasai yn 
dymuno i mi ei gwestiyno. Ond yr oeddwn yn 
meddwl na fuasai byny yn beth ìawn i mi eì wneyd. 

Wedi cael y beili ar ei gefn o'r diwedd, meddai y 


gwas. 

Be ydi'r mater, Wil, gofynai rhyw ddyn oedd yn 
rhyw haner ymorwedd â'i bwys ar ymyl y bar, ar ol 
pwy mae Jenkins yrŵan, dywad ? 

Arol yr hen ddyn, meddai Wil, mewn llais ag y 


CHARLES O'R BALA. 


ap 
adda tybied fod yn bleser ganddo ddyweyd y new- 
ydd. 
nn E'N hollol dan 
H yn wir, mae o wir, ebe Wil 
haner Thwerthin. yg ì u 
Beth sydd i dalu ? ebe'r dyn. 
Wn i ddim, ac ni waeth gin i chwaith. 

Mi gollodd y gyfraith gyda Barnwr Lyman. 
DAR a ì Jud, byth 
o; ac mi glywais i y Judge yn tyngu os byt! 
do'n nhw i'w ymdrin u o, y gwertha fo baby cn 4 
Wan PO o honyn' nhw allan; a dyn i'w air ydi'r 

Uu! 


ge. 

'Tra yr oedd y dyn yn sipian ei whiski, yr oedd 
Wil yn pwmpio allan â'i holl egni yr achos o'r holl 
drwbl oedd wedi dyfod ar ben yr “hen greadur,” 
chwedl yntau ; ac yn wir yr oedd y dyn wedi cael 
a ar y stori yn lled lew. Yr oedd Lyman a 

lade am hir amser wedi bod yn bur hoff o gymeryd 
hwn a'r llall i mewn fel y dywedir ; a phan nad ellid 
cario y twyll allan i berffeithrwydd heb ddau, yr 
hen Slade fyddai y dyn i wneyd y nifer i fyny. Ond 
yr oedd pethau wedi troi yn ei erbyn yntau, oblegid 
iddo redeg yn lled ddyfn î lyfrau y Barnwr. 

'Tra yn rhodio yn synfyfyriol y bore hwnw drwy 
Cedarville, nis gallwn lai na sylwi ar y dystawrwydd, 
y marweidd-dra, a'r cyfnewidiad cyffredinol oedd wedi 
cymeryd lle yn yr olwg ar bethau o'm deutu. Pan 
ddaethum gyferbyn a thŷ Mr. Harrison, yr hwn a 
ddeallodd y perygl, oddeutu dwy flynedd yn ol, o 
gadw tŷ i werthu y gwlybyron meddwol, nid oedd 
ynwyf un amheuaeth o barth y cyfnewidiad a dybiwn 
oedd yn weledig yn yr ardal. Fel yr oeddwn yn 
cymeryd trem ar ac oddiamgylch yr annedd, dyma 
foneddiges allan, ychydig uwchlaw y taldra cyff- 
redin, a phrudd-der dwys yn gorchuddio eì gwyneb-« 
pryd. Ah! meddwn i wrthyf fy hun, wrth fyned 
yn mlaen, gymaint o obeithion anwyl fu unwaith yn 

lenwi y en yna, ond sydd yn awr wedi eu gwas- 

garu yn y gwynt! Ilê, hon oedd y Mrs. Harrison 
ag y clywais fod eì dau fab wedi syrthio yn ysglyf- 
acth i'wchwantau. Fam anhapus! 

Aethum yn mlaen ar fy rhawd trwy y pentref, 
gwelwn arwyddion adfeiliad mewn amryw o dai 
ereill, a'u perchenogion fel pe buasent oll wedi 
myned yn ol yn y byd, i raddau mwy neu lai. Yr 
oeddwn yn deall, wrth ymholi, eu bod yn ddieithriad 
wedi neu yn parhau i fod yn ymwelwyr yn y 
“ Black Lion!" n 

Deng mlynedd yn el adnabyddid y Barnwr Ham- 
mond fel y dyn cyfoethocaf yn y pentref; ond erbyn 
craffu ar furiau moelion ei annedd, gwelwn fod hen. 
gartref Hammond, a_ chartref ei dadau, wedi ei gyr 
meryd oddiarno. Nid oedd dim bywyd yn weledig. 
Yr oedd y drws wedi ei gau—y Menexri wedi eu 
bario—heb un cysgod o fŵg yn duo ael yr hen 
simnai. Mor fywiog yr oedd 1 dychymyg yn adferu 
bywyd, harddwch a dedwyddwch, oedd yn cyfan- 
soddi y cartref dedwydd hwnw, ychydig flynyddoedd 
yn ol—y fam gyda'i bachgen gobeithiol yn edrych 
yn ffyddiog i'r dyfodol—y tad yn falch o'i drysorau 
teuluol, ond heb fod yn wyliedydd doeth arnynt, er 


hyny. 

Vr Gwae iddo erioed agor y drws i'r blaidd 
rheibus ddyfod i mewn i'r gorlan Ond felly y bu, 
a'r fath gyfnewidiad! Barnwr hunanol a gor- 
fodol yn y tylod-tŷ—y mab wedi cyfarfod â thynged 
echrydus—a'i wraig wedi disgyn o'i gwallgofrwydd 
i'r bedd! A'r cwbl, meddwn i wrthyf fy hun, 
oherwydd fod un dyn yn rhy ddiog ddilyn galw- 


RmaoryR 1 ; 1060. 


32 CHARLES O'R BALA. 

edigaeth onest, a bod yn rhaid iddo gael myned i Cadwch i ffwrdd, meddai Frank, cadwch i ffwrdd, 

werthu rodd poethion! ac yn cymeryd gafael yn y botel haner llawn yr un 
Gyda'r nos dychwelais i'r “ Black Lion,” ac yn y | amser. 


bar yn haner meddw yr oedd Slade a'i fab, gyda 

hump neu chwech o bersonau agos yn yr un cyf- 
Tar ahwythau. Yr oedd amgylchiadau anghysuron 
Slade yn cael eu crybwyll yn ddystaw gan y naill 
wrth y llall, ac fe ddywedid fod rhan fawr o'r bai yn 
gorwedd wrth ddrws Frank. 

Yr oedd wedi naw o'r gloch, ac yr oedd un neu 
ddau o'r cwmni ar ymadael, pan y gwelwn Frank 
Slade yn codi am y trydydd neu y pedwerydd troi 
fyned ychydig o'r neilldu. Yr oedd ar gymeryd 
gafael mewn potelaid o fraudi, pan y daeth ei dad 
ato, ac yr ymaflodd yn ei law. 

Gollyngwch fy llaw,” meddai y gwr ieuatc yn 
nwydwyllt. 

Na wnaf. Dyro'r botel yna i lawr—'rwyt ti'n 
feddw y munud yma. 

Peidiwch a chyboli efo mi, hen ddyn. Dydw i 
ddim mewn temper i gymeryd y 'nhrin gynoch chwi. 

Yn 'dwyt ti gin feddwed a ffwl, yrwan, ebe yr hen 
ŵr, tra yn gafael yn y botel. Gollwng hi! 

Yroedd y bachgen ar hyn fel pe buasai wedi ym- 
gynddeiriogi, a chyda chryn nerth, tarawodd yr hen 
ŵr ynei ben â'i ddyrnau, yr hwn a syrthiodd draw 
ar ei byd ar lawr. Gallodd godi i fyny, a chan 
ruthro yn wallgof ar y mab, ceisiai ei daraw. 


Oud yr oedd y tad wedi myned yn rhy bell mewn 
gwallgofrwydd i ofni dim, aeth yn mlaen ato, a tha- 
rawodd y mab yn ei wyneb. 

Y dyn ieuanc, wedi ei gynhyrfu gan ddiod a 
nwydau drwg, a daflod y botel yn uniongyrchol at 
ben ei dad. Ni fetbodd ei nod. I lawya'r ben ŵr, 
ac yr oedd ei gwymp a'i ruddfanau yn arwyddo yn 
amlwg fod y botel a'r darnau drylliedig wedi suddo 
yn ddwfn i'w ben. Wedi ini fyned ato, a cheisio ei 
godi i fyny, yr oedd yr iasau mwyaf arswydlawn yn 
treiddio trwy bob calon. Yr oedd gwedd farwol ar 
ei wyneb,a rhwnc angeu i'w glywed yn ei wddf! 
Mewn tri munud o'r amser ei tarawyd yr oedd ei 
ysbryd wedi ei alw i roddi cyfrifam y gweithredoedd 
a wnaetbpwyd yn y corff. 

Frank Slade, yr wyt ti wedi mwrdro dy dad. 

Bu y gwr ieuanc ryw gymaint o amser yn deall 
ystyr y geiriau yna; ond y foment y deallodd yr 
hyn oedd wedi ei wneyd, rhoes waedd echrydus dros 
yr holl dŷ. 

Haner awr ar ol hyn yr oedd Frank yn garcharor 
unigol yn ngharchar y sir. 

A raid i'r darllenydd wrth ryw esboniad ar yr 
amgylchiad ofn»dwy hwn? Na raid ; ac nid ydym 
ninau yn meddwl am gynnyg yr un iddo ychwaith. 


LLANDWROG.—M. N. 8. 8. 8. 6. 
D. A. JONES (DEWI WYLLT), CAERNARFON. 


Wel dyma 'r cariad sydd yn awr 
Yn curo pob cariadau i lawr, 

Yn llyncu enwau gwael y llawr, 
Oil yn ei eriw'ei hun: 


Rhyw fflam angerddol gadarn gref 
O dân ennynodd yn y nef, 


Tragwyddol gariad ydyw ef, 
Wnaeth Dduw a minnau 'n un. 


RmacrŷR iô, 1950. CHARLES O'R BALA. Sŵ 
rai sydd yn anweledig ar eu penau eu hunain, | cyhoeddus i gymeryd lle y noswaith h 

yn hedyn y llysieuyn. _ Ond trwy gymhorth y | “ Black Lion.” Ac yn Me yr Hyny sedd 
mwyadur dangosir hyn i raddau bron anghred- | nifer lled dda o ddynion parchus a difrifol yr 


adwy. Dywedir y canfyddir, trwy gymhorth yr 
offeryn hwn, greaduriaid mor fychain ag y cymer 
300,000 o honynt i wneyd maint tywodyn. 
Morthwylir aur mor denau fel ag y cymerir 
1,500 o'r sheetsi wneyd trwch papyr ysgrifen. 
Dywedir y gellir nyddu pwys o wlan i gyrhaedd 
80 milldir! ac y cyrhaeddai pwyso wê y pryf 
copyn holl amgylchoedd y ddaear. 

Cyneddf arall briodol i ddefnydd yw, y duedd 
sydd yn mhob corff i barhau yn yr un sefyllfa. 
Y mae yn ddigon amlwg, am bob gwrthddrych 
a fyddo yn gorphwys, nad oes yr un duedd 
ynddo, o hono ei hun, ìi symud; arosai yn yr 


un lle yn dragywydd oddieithr i ryw ddylanwad | 


o'r tu allan iddo eì hun beri ysgogiad iddo. 
Teimlir gweithrediad y duedd hon gyda phob 
gorchwyl. bron, yn neillduol wrth gychwyn 
berfa ar y ffordd. Y gwaith mwyaf anhawdd 
yw cychwyn ; ar ol cychwyn & yn mlaen yn o 
rwydd. Hefyd, pan dderbynia unrhyw wrth- 
ddrych ysgogiad trwy ddylanwad gallu allanol, 
y mae ei duedd i fyned rhagddo, er i'r gallu a'i 
cychwynodd ddarfod yn ei weithrediadau, oddi- 
eithr ei rwystro gan ryw allu allanol arall, yn 
cynnyddu. Fel hyn, pan fyddo dyn yn rhedeg 
yn gyflym, teimla yn anhawdd ganddo aros yn 
ddisymwth. Yr achos nad yw pethau yn par- 
hau mewn ysgogiad wedi eu cychwyn unwaith, 
ydyw fod dylanwadau ereill yn effeithio i attal 
yny, megys pwysau yr awyr, &c, 

Y nesaf ydyw at-dyniad, sef o at a tynu. Y 
mae at-dyniad o amryw fathau ; ac yn eu plith 
mae at-dyniad ymlyniadol, ac at-dyniad dys- 
gyrchiol. 

Y mae yn amlwg fod y duedd ymlyniadol yn 
gryfach mewn rhai sylweddau na'u gilydd. Yn 
y gronynau sydd yn cyfansoddi dwfr nid yw 
ddim, fel nad yw trigolion y dyfnder yn teimlo 
dim anhawsder trigianu yn ei ganol. Trwy 
weithrediad hon y toddir meteloedd ; gan fod 
cymhwysiad gwres at ddwfr yn gwanhau y 
gronynau, ac yn dinystrio eu hat-dyniad. Y mae 
yr at-dyniad olaf hefyd yn perii wahanol ron- 
ynau gyrchu at eu gilydd, fel y syrth sylweddau 
i'r ddaear yn lle i fyny. Ond, yn benaf trwy 
ymchwiliadau Newton, profir fod y cyrff nefol 
yn symud yn eu cylchoedd; a chafodd hyny 
allan trwy foddion mor syml ag a synodd holl 
philosophyddion y byd. 

Cymaint a hyna yn awr, ac ychwaneg ryw 
dro eto. 


P— 


DENG NOSWAITH YN Y “BLACK 
î : LION.” 
Y DDEGFED NOSWAITH. 
Y pvpp canlynol yr oedd papyrleni mawrion 
ar barwydydd y pentref yn hysbysu fod cyfarfod 


olwg arnynt wedi ym, lu at eu gilydd, yn 
mysg y rhai gallesid ani Mr. Ham as da 
hwn a ddewiswyd ìi lywyddu y cyfarfod. 

roedd cyfarchiad y llywydd yn nwys- 
edig o adgofion teimladwy deng Yynodd ynol, 
a'r cyfnewidiadau oedd wedi cymeryd lle yn 
amgylchiadau y trigolion ac agwedd y lle yn 
nghorff yr amser hwnw. Deng mlynedd yn ol, 
ebe fe, gan gyfeirio at hen ŵr penllwyd, wrth ei 
enw, yr oedd genych chwi ddau fab—bechgyn. 
serchog, gobeithiol, a gwrol-galon. Pa le maent 
yn awr? Ni raid ateb. Mae eu hanes hwy 
a'ch gofid chwithau yn rhy adnabyddus. Deng 
mlynedd yn ol yr oedd genyf finau fab anwyl a. 
charedig. Mae'r nefoedd yn gwybod fel y ceis- 
iais ei gadw a'i amddiffyn! Ond fe syrthiodd ! 
Mae awyrgylch y pentref wedi ei dywyllu gan 
saethau dinystr a galanastra, a phwy sydd ddi- 
ogel? Beth aydd i'w wneyd? A oes dim 
med yainiaeth ? 
Oes! oes! y mae, meddai lluaws mawr o 
leisiau ar unwaith drwy yr ystafell, 

Wel, os oes, ein tasg ni heno fyddo gwneyd y 
defnydd priodol o hono, er ein diogelwch, ac 
yna eisteddoedd y cadeirydd. 

Ac nid oes ond un feddyginiaeth, ebe Mr. 
Morgan; mae yn rhaid i'r fasnach felldigedig 
ddarfod o'n mysg. Dinystriwch y ffynnon, ac 
fe dderfydd y ffrwd. Os mynwch achub yr 
ieuanc, y gwan, a'r diniwed, mae yn rhaid i 
chwi eu cadw oddiwrth y demtastîwn. Wfr, 
frodyr, a thadau ! fel un ag y bu yn agos iddo 
gael ei golli, ac fel un ag sydd yn crynu wrth 
feddwl am y perygl sydd yn daenedig yn 
ddyddiol ar ei lwybr, yr wyf yn eich tynghedu 
i attal y gorlif tanllyd ag sydd. yn difwyno pob- 
peth ag sydd dda a_phrydferth yn eich mysg. 
Hawliau neu ryddid pwy fyddai yn cael eu cyf- 
yngu pe mabwysiedid y mesur? Ac yn wir, 
gan bwy y mae hawl ìi hau hadau afiechyd a 
marwolaeth yn ein broydd? Dadau ! er mwyn 
eich plant anwyl a hoff. mynwch roddi terfyn, a. 
therfyn buan a bythol ar fasnach sydd yn achosi 
y fath ganlyniadau arswydlawn. Edrychwch 
ar Simon Slade, y melinydd hapus a charedig, 
ac ar Simon Slade y tafarnwr. A gafodd ef ei 
lesoli drwy y rhyddid o wneyd niwed i'w gy- 
mydog? Naddo, naddo! Yn enw'r nefoedd, 
gan hyny, dilêer y fasnach. 

'Tynodd Mr. Morgan o'i logell gyfres o ben- 
derfyniadau i'r pwrpas hwnw, drwy gyfrwng 
pa rai yr oeddid i ddatgan eu barn i'r awdurdod- 
au o'u dymuniad i lwyr ddilêu y fasnach feddw- 
ol, fel,arol y dydd hwnw, na chaffai dyferyn 
mwy ei werthu o'r gwlybyron syfardanol o 
fewn terfynau y gorfforaeth ; ac yn mhellach na 
hyny, yr oedd un penderfyniad yn eu rhwymo i 
ddyletha holl wiriodydd y “ Black Lion,”wc i 


958 


gal trysorfa i ddigolledu dyledwyr Slade, os 
yddent yn galw am hyny. Fel y gallesid 
dysgwyl, bu peth ddadleu yn yr ystafellar y 
riodoldeb o gymeryd cam mor bwysig a byr- 
wyll; ond, gydag ychydig o welliantau, fe 
brofodd synwyr a moesoldeb y bobl yn drech 
na'r cwbl. 

Fel yr oeddwn bore dranoeth yn cymeryd fy 
eisteddle ar ben y cerbyd, gwelwn arwydd-Ìun y 
“llew du” oedd am flynyddoedd wedi bod yn 
denu dynion i ganol ei ffau ddinystriol, yn 
cwympo i'r llawr yn ddrylliau tan ddyrnodiau 
grymus hen saer y pentref, ac ymaith â fì. 

E————— 
ENWOGION CYMRU. 
Y PARCH. JOHN BLACKWELL ( Alun). 

Y Mae llawer o ddynion yn tybio fod barddon- 
iaeth ac anwybodaeth yn gymdeithion, abod 
cynnydd gwybodaeth yn chwalu y rhith a'r 
dychymygion ofeddyliau y bardd. Y mae yn 
rhyfedd mor wirioneddol y mae y dychymygion 
uchelaf yn cyduno â gwir wybodaeth, dargan- 
fyddiad, a gwyddoriaeth. Y mae barddoniaeth 

lyfr Job, Esay, Milton, a_ Goronwy, yn wir- 
ionedd, nid yn unig i'r oes a'r wlad lle ei hys- 
Ew, ond i'r Toll oesau a'r gwledydd can 

elled ag y gellir ei hystyried yn. gydunol â 
ffeithiau cyffredin. Y mae gwybodaeth yn 
chwalu y caddug, ac yn goleuo llusern sy'n 
gyru ar ffo gymylau tywyllion anwybod- 
aeth, ac yn arddangos gogoniant sy tuhwnt 
iallu y dychymyg ei olrhain, neu yr athrylith 
gryfaf ei esbonio. Y mae un awdwr enwog yn 
sylwi “ mai Athroniaeth a'r Celfyddydau ydynt 
yr unig bethau sy'n cael eu hefrydu gan yr 
ychydig o feddyliau uwchlaw y cyflredin; ond 
bod ffrwythau y dychymyg yn cael eu herlyn 
gan ddynion o bob desgrifiad.” Y mae y dysg- 
edig a'r annysgedig, y balch a'r difalch, yr hen 
a'r ieuanc, yn cael eu swyno wrth ddarllen 
gwaith y bardd gwir awenyddol. Y mae llawer 
ysbryd gwrol wedi cael ei ddeflro wrth ddarllen 
cân wladgarol, a llawer calon galed a meddwl 
gorfalch wedi eu meddalhau a'u gweithio i dos- 
turi gan lawer desgrifiad tarawiadol roes yr 
Awen o gyfyngder. Y mae y pleser ag sydd 
sydd i'w gael wrth ddarllen gwaith y bardd yn 
arwain pob dyn yn naturiol i feddwl a myfyrio 
am yr amgylchiadau ag oedd yn nglŷn â 
helyntion eì fywyd. Yr ydys yn teimlo budd- 
ioldeb neillduol pan y sieryd am dano ei hunan. 
Pa Gymro sy'n meddu gronyn o ddynoliaeth 
yn ei fynwes all ddarllen bywgraffiad, yn en- 
wedig llythyrau yr anfarwol Goronwy, heb 
deimlo ei galon yn ymdoddi o'i fewn? “Y 
mae yn anhawdd,” meddai un ysgrifenydd, “i 
falchder ostwng ei glyboedd tua'r llawr i wrando 
ar addysgiaeth dynoliaeth isel.” _ Y mae llawer 
coeg foneddwr, cyn heddyw, wedi bod yn euo, 
o wneyd cilwg ddirmygus, a gwên ddiystyrllyd 


CHARLES O'R BALA. 


RmAaryn 15, 1850. 


ar ymdrechion llawer o weithwyr tlawd i ym- 
gyrhaedd am wybodaeth, yn enwedig y dos- 
barth hwnw o ddynion a elwir “ Meibion Cris- 
bin.” Gyda phob dyledus barch i ddynion 
sydd wedi ymgodi trwy eu llafur a'u diwyd- 
rwydd, o iselderau tlodi i urddas ac enwog- 
rwydd, yr wyf yn eithaf sicr nad oes. yr un Ack 
fyddyd ar wyneb y ddaear all honi cynnifer o 
ser mor ddysglaer yn ffurfafen êang llenydd- 
iaeth a'r un gryddol! Y mae pob dyn sy'n 
meddu synwyr cyffredin yn rhwym o barchu 
enwau dynion fel Carrey, Gifford, Bloomfield, 
Kitto, Drew, Cooper, a John Blackwell, gwrth- 
ddrych ein sylwadau presennol. 

Ganwyd John Blackwell yn Ponterwyl, yn 
ymyl y Wyddgrug. Jid oedd ei rieni yn 
feddiannol ar gyfoeth, ond dibynent am eu cyn- 
naliaeth wrth lafur eu dwylaw a chwys eu 
gwynebau. Yroedd yn John awyddfryd cryf 
er yn blentyn at ddarllen, ac yr oedd y duedd 
hono yn cael ei meithrin ynddo gan ei fam 
dduwiol. Adroddai bennodau meithion o'r Ys- 
grythyrau allan ar gyhoedd, a_ thraddodai 
emynau melusion Williams Pantycelyn gyda 
brwdfrydedd a dylanwad tuhwnt i'r cyffredin, 
ac y mae yn ddiddadl mae hyn a roddodd gych- 
wyniad i'w feddwl i hoffi barddoniaeth. Yr 
oedd yn hynod am ei ufudd-dod i'w rieni, ac yn 
dawel a diniwaid yn mhlith ei gyd-chwareu- 
yddion. Un prydnawn, wrth ddyfod o'r ysgol, 
galwodd boneddiges ef at ei drws, mn gofynodd 
amrywiol ofyniadau iddo. Wedi ei boddhau 
yn fawr yn ei atebion, rhoddodd iddo chwe- 
cheiniog, am yr hwn yr oedd yn dra diolchgar ; 
ond cyn iddo gyrhaedd adref fe ganfu fachgen 
tlawd yn cardota, ymddangosiad yr hwn a 
enynodd ei dosturi gymaint nes y dechreuodd ei 
holi, a chafodd allan ei fod yn amddifad, ac heb 
fodd i dalu am letty noson. Ei galon a ddech- 
renodd ymdoddi o'i fewn, a_ gwnaeth aberthiad 
gwirfoddol o'r chwech! Fe brynwyd bwyd 
â'r arian, a chafodd y crwydryn le i orphwys ei 
ben ar obenydd tawel y noson hono. Yr oedd 
eì syched yn myned yn fwy angerddol am bob 
math olyfrau yn barhaus; a dechreuodd chwilio 
a chwalu hen lyfrgelloedd y gymydogaeth. 
Darllenodd hanesyddiaeth, teithiau, bywgrafl- 
iadau, a barddoniaeth ; ac yr oedd pobpeth ag yr 
oedd yn ei ddarllen yn cael ei efrydu yn ofalus 
ganddo. ; 

Pan yn unarddeg oed cafodd ei brentisio yn 

rydd gyda W. Kirkham, yr hwn oedd o gy- 
ffelyb dueddiadau ag yntau. Y mae rhywbeth 
yn mywyd ac ymdrechion diflino rhai dynion 
athrylithgar, fel nas gall y dynion mwyaf cul 
eu barnau lai na'u hedmygu. Pwy «ll lai na 
chanmawl awyddfryd John Clare, pan, ar ol 
cynnilo swllt, yn cerdded chwe milldir i bwr- 
casu gweithiau yr anfarwol Thompson ar y 
“'Tymmorau?” Pa ddyn eill lai na theimlo, 
ar ol darllen am lafur, lludded, ac ymdrechion 


